
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



HANES 



LLENYDDIAETH AC ENWOGION 



TBiBTHAWD BUDDUGOL YN EI8TBDDI0D 
GADl^IRIOL BETHESDA, 1867. 



GAN WILLIAM PARRY, 
(lleohidon.) 



BANGOR : 
AEGBAFFWTD GAN J. UENDUS JONES. 

u.Dooa.XiZ\nn. 
PRIS SWU.T. 



yGoogle 



'B^v;]ì(»j. 0. 4 



t^ 



JUN 3 1916 



yGoogle 



AT Y DARLLENYDD. 

Htitaws Gtdwladwtb, 

Ar gais Uuaws o'm oyfeillion, yr ydwyf yn 
ostyngedig yn cyflwyno y llyíryn hwn i'ch sylw, gan 
hyderu y rhydd i chwi ryw ychydig o ddifyrwch ac 
adeiladaeth. Md ydwyf yn tybied ei fod yn meddu ne- 
mawr o deilyngdod llenyddol; ond eto, hyderwn y 
gwasanaetha fel math o gronicl bychan o ffeithiau 
mor gjrwir ag y caniatai y defayddiau y Uwyddais 
i gael gafael amynt. JSTid ydwyf chwaith yn rhyfygu 
dyweyd nad oes ynddo lawer o anmherffeithrwydd, ond 
gallaf ddyweyd hyny, i mi wneyd íy ngoreu na byddai 
ynddo ddim ond sydd wirionedd. Costiodd gryn 
lawer o lafur ac ymchwiliad i gael allan bob hysbys- 
rwydd credadwy ar bob pwno ; eto, nid ydwyf yn 
honi anffaeledigrwydd ar bob peth a ddywedir genyf. 
Pell ydwyf hefyd o feddwl fy mod wedi dihysbyddu 
holl adnoddau y testyn : gallai fod amryw o wir " En- 
wogioh" wedì eu gadael allan ag a ddylasant fod i 
mewn. Ond y mae y ffeithiau y llwyddais i'w casglu 
yn pery i mi deimlo yn falch, nid yn unig o*m hardal 
«nedigol, ond hefyd o'm gwlad a'm cenedl. 



yGoogle 



IV. 

Maeyn weddus i mi gydnabod ddarfod i mi gael 
nifer o'r ffeithiau sydd yn y llyfr allan o amrwy 
gofìantau, &c., yn nghyda chan amryw gyfeillion, ac 
yn eu plith, y Parch. 0. Jones, Llandudno ; Parch. 
"W. Eoberts, Abergele ; Mr. 0. "Williams, Waenfawr ; 
Eos Llechyd, &c. 

Dichon y bydd rhywun yn barod i amheu cywirdeb 
rhai o*r dyddiadau {dates) sydd ynddo, a hyny am fod 
amrywiaeth barn o berthynas i rai ohonynt. Ond pa 
faint bynag o ffaeleddau, a chamgymeriadau a ddichon 
fod yn y gwaith, nid oes genyf ond ei gyflwyno fel y 
mae i sylw y darllenydd deallus, a derbyn ei ddedfipyd 
gydag ymostyngiad a thawelwch. 

Tr Eiddoch, &c., 

LLECHIDOlSr. 
Byäd Otoyl Bewi, 1868. 



yGoogle 



CYN WY Sl AD. 



DOSBAETH OYNTAF. 

Hanes Llenyddiaeth y ddau Blwyf. 

Tudal 
Pensod L — ^Ansawdd Llenyddiaeth cyn sefydliad y cyfun- 

debauymneüldaol . . . .7 

" II. — Ansawdd Llenyddiaeth wedi sefydliad y cyf- 
nndebau ymneillduol -. . • 13 

D08BARTH YR AIL. 
Hanes Enwogion genedigol yn y ddau Blwyf. 

Pbitnod I. — Gweínidogion a*Pliregethwyr yr efengyl 

I — ^Y Gweinidogion . . . .22 

n.—Y Pregethwyr Cynorthwyol . . 46 

Nodiadau ar rai o'r Pregethwyr Cynorthwyol 47 

Pbnnod n.~Y Beirdd • . . .60 

" m.— Y Cerddorion ... 69 

** rv.— Y Meddygon . . . .77 

" V. — Cymerìadau Amrywiaethol . • 82 

" VI.~YrYsgolfeÌBtriaid ... .91 

D08BABTH Y TRYDYDD, 

Enwogim llanlleehid a llandegai, ond hẃfod yn eneäigol 
ynddynt. 

" I — Gweinidogion yr Bf engyl . . .94 

" n.— YBeirdd . . .101 

" m.— Y Cerddorion . . . .106 

" IY—OymeriadauAmrywiaethol - . 107 



yGoogle 



HANES 

ILENYDDIAETE AC ENWOGION 

lAÁirLIiEOHID A LIiANDaaAI* 



yGoogle 



HANES LLENYDDIAETH AC EJNWOGION 
LLAIÍLLBCHID A LLANDEGAI. 



HANES LLENYDDIABTH Y DDAU BLWYF. 



PENNOD L 



ANSAWDD LLENYDDLAETH OYN SEFYDLLAD Y CYPTJN- 
DEBATJ YMNEILLDTJOL, 

tDBYBG a llenyddiaeth ydyw pwnc mawr yr oes hon. 
Mae yn ddiameu fod y sylw cyffredinol a delir 
iddynt yn nn o arwyddion mwyaf gobeithiol yr amser- 
au. Nid ydyw gwelliant sefyllfa gymdeithasol dynion 
i gymeryd lle heb ymdrechion o'u heiddo eu hunain. 
Kid ydyw Rhagluniaeth yn helpu neb ond y rhai a 
helpant eu hunain. TJn o argoelion gobeithiol ein 
dyddiau ydyw ymdrechion gorchestol y bobl ieuainc i 
addysgu eu hunain. Mae genym fwy o %dd yn hyn 
nag yn holl gymdeithasau addysgawl yr oes. Gall 
cymdeithasau, a gall y Uywodraeth, ddarparu moddion 
addysg mewn helaethrwydd ; ond os na werthfawrogir 
hwy gan y bobl eu hunain, ni fydd y Uafur ond ofer. 



yGoogle 



Mae Uawer o son am ryw ddyddiau da, ryw ddyddiau 
dysgedig a fu, a bod y dyddiau o'r blaen yn llawer gwell 
na'r dyddiau hyn. Gellir meddwl ar rai, fod pob da- 
ioni, pob dysg, a phob rhinwedd wedi ei gladdu o'r 
golwg, neu o*r hyn Ueiaf y cleddir hwynt gyda hwy. 
Ein hamcan yu y fan hon fydd edrych a ydy w y drych- 
feddwl neu y dybiaeth uchod yn wirionedd, ai nad yw. 

Gan fod ein testyn wedi ei gyfyngu i Blwyfydd Uan- 
Uechid a Llandegai, nyni a edrychwn am funud beth 
oedd ansawdd Uenyddiaeth ac addysg yn y plwyfydd 
hyn cyn sefydliad y cyfundebau ymneillduol ynddynt. 
Mae yn ymddangos fod yr TmneiUâuwyT wedi sefydlu 
eu hunain, ncu ddechrou pregethu, yn y plwyfydd hyn 
er's yn agos i gan mlynedd. Yr ydym yn cael mai 
gyda*r Bedyddwyr y pregethwyd gyntaf yma, a hyny 
yn Cilfodan. Gyda golwg ar lenyddiaeth y ddau blwyf 
cyn hyn, yr ydym yn ei gael yn ychydig. Mae yn 
ddiameu mai y dywediad mwyaf priodol amdanynt 
fyddai, mai. "un o leoedd tywyU y ddaear" oeddent: 
nid oeddent ond caddug o dy wyUwch, ac hoUol anfoesoL 
Yr oedd yr hen gampau yn eu grym ar y pryd, ac nid 
oedd na pherson na chlochydd (mae yii ddrwg genym 
orfod dyweyd) yn ceisio eu g^anhau. Yr oedd y ffeir- 
iau a'r marchnadoedd, y gwylmabsantau a'r priodasau, 
ac yii fynych y claddedigaethau, yn frawychus oherwydd 
y meddwdod a'r ymladdfeydd gwaedfyd a fyddentyn 
dygwydd ynddynt. GaUem sylwi hefyd fel yr oedd y 
nosweithiau i chwareu, ymladd ceîUogod, curo bandi, 
êso , mewn bri mawr yn y dyddiau hyny. 

Gallem chwanegu, fod y campau Uygredig a'r arfer- 
ion pechadurus hyn mewn bri mawr am amser maith 
wedi Tr YmneiUduwyr ddeohreu pregethu yn y ddau 
blwyf. Yr ydym yn cael na fu neb yn y plwyfydd hyn 



yGoogle 



9 

yn fwy diwyd ac yn fwy ymdrechgar i gael y campan 
a'r chwareuyddiaethau Uygredig hyn i lawr, na'r di- 
weddar "William Jones, o Abercaseg ; Eichard Jones, eî 
frawd ; T. "W. Hughes, o Dai'nycoed ; 0. Pritchard, 
Braichtalog ; G. Humphrey, Lonisaf, &c., &c. Buont 
mor ymroddgar a diwyd, fel y cawsant hwy i lawr bron 
yn hoUol. Mae yn amheus a wnaeth un dyn gymaint 
at foesoli ei gymydogaeth a'r hen gristion Uafurus o 
Abercaseg. 

Er yr hoU dywyUwch oedd yn gordoi ein plwyfydd y 
pryd hwnw, eto yr oedd yma lawer yn dwyn mawr sêl 
tros hen grefydd eu tadau. Yr oeddent yn ofalus am 
fedyddio eu plant yn yr Eglwys, eu conffyrmio wedi 
hyny, a byddai bron bawb yn myned am eu cymun ar y 
«uliau a'r gẃyUau penodedig. Ond wedi'r cwbl, yr 
oeddent yn bywybywyd mwyaf Uygredig ac annuwiol; 
<U3 os caent ŵr eglwysig i weinyddu cymun iddynt ar eu 
claf wely, dyna bob peth yn iawn. Dyma, ar y cyfan, 
oedd agwedd gymdeithasol a Uenyddol trigoUon Llan- 
Uechid a Llandegai cyn sefydUad TmneUlduaeth yn eu 
pUth. 

Tn yr hen oesau, trwy Gymru yn gyffredinol, gystal 
ag yn y ddau blwyf uchod, yr unig lenorion, gydag 
ychydig eithriadau, oeddent y Beirdd, neu yn hytrach y 
Prydyddion, a'r Offeiriaid. Er fod Uenyddiaeth yn isel 
yn ÔanUechid a LlandegaL yn y canrifoedd diweddaf» 
eto yr ydym yn cael na fuont er's canrifoedd heb beth 
Uenydâiaeth ynddynt. Nis gaUwn lai na bamu mai 
arwydd o lenyddiaeth, ao o feddyUau diwyUiedig, ydyw 
yr hen dai ardderohog.Bydd yn ein plwyfydd, yn enwedig 
feUy LlanUechid, sef Tyntwr, Coetmor, Tanybwlch, 
Corbri, Talybont-uchaf, CorchwiUan, Plas Hofa, Cae 
Mawr, &c. líae yn ddiameu fod gwaith y Parch. K 



yGoogle 



10 

Evans (leuan Brydydd Hir) yn cyflwyno ei weithian i 
ofal teulu Coetmor yn brawf cryf fod llenorion da yn 
byw y pryd hwnw yn Coetmor. Yr ydym yn cael 
befyd fod yn Llanllechid amry w Offeiriaid dysgedig wedi 
codi, megys y Parch. Roger "Williams, Periglor y plwyf, 
yr hwn a fagwyd yn Corchwillan. Bu farw yn y 
ílwyddyn 1693. Hefyd, Syr Ehys Parry, yr hwn a 
gladdwyd 1708 ; a Syr John Ellis, yr hwn a anwyd yn 
Dol-helyg, ger Talybont. Bu y ddau yn Guradiaid yn 
Llanllechid tua dau gan mlynedd yn ol. Ymddengj's 
oddiwrth yr hanes a gawn am Syr Ehys Parry ei fod 
yn ddyn yn meddu ar gryn radd o wybodaeth a doniau, 
pan nad ydoedd ond gweithiwr cyffredin. Dywedir i*r 
Parch. Gruffydd Williams, Esgob Ossory, pan ar ffo o'r 
Iwerddon, ei glywed yn cadw Gwylnos yn Plas Hofa, 
Llanllechid, ac iddo gael ei foddhau ynddo i*r fath radd- 
au, fel yr ordeiniodd ef yn Gurad yn Llanllechid. Mae 
yn ymddangos iddo fod yn dra llwyddianus gyda'r achos 
crefyddol yn y plwyf tra y bu ef yn gwasanaethu yn- 
ddo. Syr John Ellis, o Ddolhelyg, hefyd, oedd lenor 
enwog iawn. Y pryd hwn yr oeddys yû arfer galw pob 
offeiriad wrth y teitl o " Syr,** a hyny yn lle y " Parch." 
y dyddiau hyn. Yn sir Feirionydd, mae yr hen bobl 
yn arfer galw yr offeiriaid hyd heddy w wrth y teitl 
"Yr" (talfyriad o'r gair Syr); megys, "Yr Jones,*' 
« Yr WiUiams," •' Yr ElHs," &c. Ychydig gyda chan 
mlynedd yn ol, yr oedd gẁr o'r enw "WiUiam Abraham 
yn byw yn Cil-Treflys. Yr oedd yn fardd lled dda, yn 
ysgolhaig gwych, yn arddwr rhagorol, ac yn llysieuwp 
craffus. Efe a ffurfìodd ardd fawr Brynderwen. Gall- 
em enwi gŵr o'r enw wen Morris, o Dyddyn-du, Llan- 
Uechid, hefyd. Yr oedd yntau yn byw tua chwech ug- 
ain mlynedd yn ol. Dywedir ei fod ynllenor da, yn hyn- 



yGoogle 



11 

afìaethydd campus, ac yn arddwr o'r dosbarth cjmtaf. 
Cawn ei fod yn cydoesi â Lewis Morris (Llewelyn Ddu 
Fôn), ac^yn gyfaill mawr iddo. Gallem chwanegu, 
fod Owen Morris yn Sais da, ac yn Lladinwr rhagorol. 
Ganwyd' iddo ddau fab yn Tyddyn-du. Dygodd hwy i 
fyny yn ysgolheigion rhagorol — Eichard yn arddwr 
campus. Bu gyda'r Duke of Craffton am tua 60 mly- 
nedd. Casglodd tua £35,000. Bu farw yn y flwyddyn 
1864, yn 82 oed. Dygwyd Owen i fyny yn Ddoctor, 
yr hwn a f u yn y fyddin yn India'r Dwyrain, yn gwas- 
anaethu fel Doctor am tua 46 mlynedd ; a bu farw yn y 
ílwyddyn 1853. yn 73 mlwydd oed. 

Er mai ychydig o lenyddiaeth oedd yn bodoli yn 
™ysg y dosbarth cyffredin cyn dechreuad y gánrif bre- 
senol, eto ni fu y ddau blwyf er's oesau heb ychydig o 
lenyddiaeth yn bodoli ynddynt. Mae yn ymddangos 
fod trigolion Llandegai gryn lawer ar ol trigolion Llan- 
Uechid yn yr oesau diweddaf o ran eu llenyddiaeth. 
Tchydig iawn sydd genym o hanes am lenorion yn 
mhlwyf Llandegai cyn y ganrif bresenol. Mae yn wir 
fod amryw o deulu y Penrhyn yn wir ddysgedig Dy- 
wed Gruffydd "WiUiams (Gutyn Peris) am y diweddar 
Bichard Pennant, Arglwydd Penrhyn, fel y canlyn : — 
"Yr oedd gan Arglwydd Penrhyn wybodaeth helaeth 
iawn mewn Hynafìaeth, Seryddiaeth, Difynyddiaeth, 
Anianyddiaeth, Meddyginiaeth, Amaethyddiaetìi, a Mor- 
wriaeth." 

Dywedir fod gẁr o'r enw John Rogers yn by w yn 
Pant-y-ffrwdlas, ger Bethesda, yr hwn oedd fardd tra 
enwog yn amser Cromwel, ac iddo ganu ar y pryd yn 
erbyn teulu y Penrhyn, a Wig Aber, am iddynt frad- 
ychu Syr John Owen, o'r Glynenau, i ddwylaw y Crom- 



yGoogle 



12 

weliaid, yn mrwydr y Dalar Hir, ger Aber. A dym& 
un o*r penillion a gaiiodd ar y pryd : 

" Melldith Duw a fyddo*n dylyn 
Teulu'r Wig a theulu'r Penrhyn, 
Attì iddynt hwy, yn nhraeth y Lafan, 
Wir fradychu Syr John Owen." 

Taa clian mlynedd yn ol, yr oedd hen fardd doniol arall 
yn byw yn Gwaen-y-gwiail o'r enw Abiaham Williams. 
Adnabyddid ef y pryd hwnw wrth yr enw, " Abraham 
y Cwmglas, Llanberis." Brodor o Lanberis ydoedd 
Abraham. Yn y ílwyddyn 1793, ymfadodd i'r America. 
Dywed Gutyn Peris amdano fel hyn, — 

"Abraham dinam, fardd doniol — ^galwyd 
Mab Gwüjrm rinweddol." 

Dyma dad barddonol Gutyn Peris, oblegid dywed, 

"Och! briddaw f'athraw i feithrin — ^y gerdd, 
A'i gwir drefn gysefin; 
Dyallwr iaith, a dull rhin, 
Mawrddysg Llywarch a Myrddin." 

Tr ydym yn cael fod Abraham WiUiams (Bardd Eryri) 
yn ẃr tra dysgedig, ac yn gjrfarwydd iawn mewn Rhe- 
oku Barddoniaeth. Siarada Gutyn Peris yn uchel iawn 
amdano hefyd mewn Marwnad iddo. 



yGoogle 



13 



PENNOD 11. 

ANSAWDD LLENYDDrAETH WEDI SEFYDLIAD Y CYFU2Í- 
DEBAU YMNEILLDTJOL. 

Sfr^AE yn debyg y gallem gyda phriodoldeb mawr ddy- 
äSÌ weyd, mai Uenyddiaeth yr Ysgol Sabbothol ydyw 
llenyddiaeth Llanllechid a Llandegai. Mae yn ddiameu 
y gallem ddyweyd uiai dedwydd y dydd, a gwynfydedig 
ji awr, y sefydlwyd yr Ysgol SabbothoL Hi ydyw 
prif athrofa'r bobl. Addysgwyd ac addysgir ynddi 
feibion lawer i wir ddefnyddioldeb yn y byd hwn, ac i 
ogoniant a dedwyddwch yn y byd a ddaw. Mae yn 
flEEdth y bydd enwau Eobert Raikes, a Thomas Charles, 
o'r Bala, yn berarogl i oesoedd dyfodol, ac yn ymffrost 
gwlad, a gogoniant cenedl, tra y pery dyddiau amser. 

Er ein bod fel hyn yn tadogi llenyddiaeth Llanllechid 
a Llandegai i addysg yr Ysgol Sabbothol ar y cyfan, eto 
mae jn rhaid i ni gydnabod fod yma foddion priodol at 
ddiwyllio y trigolion cyn sefydliad yr Ysgol Sabbothol 
yn un o'r ddau blwyf. Yr ydym yn cyfeirio at yr ys- 
golion dyddioL Mae yn ymddangos fod ysgol ddyddiol 
yn Eglwys Llanllechid er*s tua 90 mlynedd. Y gŵr a 
fu yn cynal yr ysgol gyntaf yn y lle hwn ydoedd 
Eichard Jones, Llanllechid. Yr oedd R. Jones yn fardd 
da. Mae llawer o'i waith ar gael y dyddiau hyn. Yr 
oedd hefyd yn Sais da, aic yn ysgrifenydd gwych. Bu 
ei ysgol yn foddion arbenig i gynyrchu amryw o ysgol- 



yGoogle 



14 

heigion rhagorol yn y plwyf. Bu farw yn y flwyddyá 
1831, yn 66 mlwydd oed. Ar ol y gẃr hwn, bu 
Owen Jones, Machine, (gynt o'r Winllan, Llanllechid,) 
yn cadw ysgol yn yr un Ue ; eithr ni fu ef ond am ych- 
ydig amser — tua thair blynedd. Ganwyd Owen Jones 
yn y Winllan, Llanllechid, yn y flwyddyn 1777, a bu 
farw yn y flwyddyn 1844, yn 67 mlwydd oed^ Dylyn- 
wyd Owen Jones gan ẃr o'r enw David Wilson, Md 
oedd ef yn enedigol o Lanllechid, eto bu colled fawr ar 
ei oL Yr oedd yn Gymreigydd rhagorol, yn ddaeareg- 
wr campus, yn seryddwr da, ac yn deall morwriaeth 
cyn belled bron a'r penaf y dyddiau hyny ; ac ary cyfrif 
hwnw cafodd le yn y Custom-home, yn Portynlleyn. 
Bu y gẁr hwn yn wir lafurus a ffyddlawn yn addysgu 
plant y plwyf ; ac nid yn unig hyny, ond yn sefydliad 
yr Ysgol Sabbothol yn y plwyf Mae yn ymddangos 
mai yn y flwyddyn 1 792 y sefydlwyd yr Ysgol Sab- 
botho]. gyntaf yn mhlwyf Llanllechid a Llandegai ; ac 
fe ddywedir mai mewn capel bychan yn Oaegwigin y bu 
hyny. Yr un a ddylynodd D. Wilson oedd Morris 
Griffith, brodor o Beddgelert. Yr oedd yntau yn ys- 
golhaig da, ac yn fardd gweddol. Bu yn cadw ysgol 
yn Eglwys Llanllechid am tua 30 o flynyddau. Bu 
farw yn y flwyddyn 1843, yn 82 mlwydd oed. Mae yn 
ffaith i'r ysgol hon fod yn foddion i goethi a diwyUio 
llawer ar ieuenctyd y ddau blwyf — Llanllechid mewn 
modd enwedig. Mae yn ddiameu, er hyny, fod y wedd 
sydd i'w chanfod ar lenyddiaeth y ddau blwyf hyn i'w 
briodoli i Ymneillduaeth, ac i sefydliad yr Ysgol Sab- 
bothol ynddynt. 

Tua*r flwyddyn 1820, sefydlodd Griffith "Williams 
(Gutyn Peris) ysgol nos i addysgu Gramadeg yn ngha- 
pel y Carneddi, ac mae yn debyg mai dyma'r ysgogiad 



yGoogle 



15 

çyntaf at addysgu y gangen hon o lenyddiaeth yn y 
plwyf, hyny ydyw, fel sefydliad i addysgu yr iaith. 
Mae ol yr ysgol hono i* w ganfod yn y plwyf hyd heddyw. 
Yn y ílwyddyn 1821, daeth Eobert Williams, Cae- 
Aseth, Llanbedr, ger Conwy, i'r plwyf, yn ŵr ieuanc 
rhinweddol a defnyddiol iawn. Gan ei fod yn wir fedr- 
us yn y gelfyddyd o Gerddoriaeth, dechreuodd ar 
y gwaith o addysgu y bobl ieuainc yn y gelfyddyd ar- 
dderchog hono. Sefydlodd Gymdeithas Ganu yn ngha- 
pel y Carneddi, i addysgu y gelfyddyd, ac hefyd i addysgu 
tonau, ac anthemau cysegredig ; a thrwy ei fa wr lafur, 
ei ddiwydrwydd, a*i fíyddlondeb, efe a fagodd yn y ddau 
blwyf lawer o ddynion a fu o les a bendith annhraethol 
i achos crefydd yn y gymydogaeth. Dichon y byddai 
yn'ddyddorol gan lawer glywed enwau rhai o^i brif 
ddysgyblion ar y pryd ; gallem enwi Robert Moses, 
Parc ; John Parry, Carneddi ; Eichard, a John Parry, 
Llidiart y gwenyn ; Griffi.th Eowlands ( Asaph Bethes- 
da) ; John Davies, Pfynon Bach ; John Davies, Tyn- 
twr; John Williams, Ysw. (Gorfoniawg o Arfon), Tal- 
ybont ; Hugh Jones, Llandegai ; David Morris, Cilfodan ; 
John Evans, Bontuchaf ; &c. Gallem ddyweyd i amryw 
o'r gwŷr hyn gyraedd cryn enwogrwydd fel cerddorion, 
a lleDorion cyffredinol. Yn ysbaid y saith mlynedd y 
bu ef byw yn yr ardal, fe gynyddodd y canu yn an- 
nghyffredin. Diffygiol iawn oedd y canu yn y ddau 
blwyf cyn dyfodiad E. Williams i breswylio iddynt. 
Mae yn debyg na wnaeth neb yn Llanllechid a Llandegai 
yn yr oes hon . gymaint at goethi, egwyddori, a diwyllio 
meddyliau y trigolion, a hyny mewn Cerddoriaeth, 
Duwinyddiaeth, a Gramadeg, ag a wnaeth E. "WiU- 
iams, Cae Aseth. Yr ydym yn llwjrr gredu y cydna- 
bydda pawb hyn yn rhwydd. Byddai yn cynal cyfar- 



yGoogle 



16 

fodydd yn wythnosol — y naiU i addysgn Cerddoriaeth, y 
Uall i egwyddori mewn Duwinyddiaeth, a'r trydydd i 
addysgu Gramadeg. Cawn fod ugeiniau wedi enwogî 
eu hunain yn y gwyddorau uchod, yn unig trwy ei hy- 
fforddiant a'i addysgiant ef. Ond i ni fyned yn mlaen, 
fe gafodd y gẃr da a gwir ddefnyddiol hwn ei gymeryd 
i fPordd yr hoU ddaear yn y flwyddyn 1828, yn 37 
mlwydd oed, a hyny trwy gael dymod marwol yn ei 
ben gan faen oddiwrth ergyd, yn Chwarel Cae-braich-y- 
Cafn. Cafodd yr achos yn y Carneddi goUed fawr ar ei 
ol jm ei hoU ranau, gystal ag yn y canu. 

Tn y flwyddyn 1834, sefydlwyd " Cymdeühas Cy^ 
mreigydfdion Bethesda.** Dyma^r Gymdeithas gyntaf a 
Befydlwyd erioed yn y ddau blwyf hyn tuag at addysgu 
a meithrin Uenyddiaeth. Tr ydym yn deaU ei bod yn 
cael eì dwyn yn mlaen, gan mwyaf, o dan arolygiaeth ao 
arweiniad Gutyn Peris a Gwilym Peris. 0*r Gymdeith- 
as hon y tarddodd y gwŷr rhagorol hjmy, Huw Tegai, 
Ogwen, Josephus Eryri, Callestr, Walter Griffith, Parch. 
Richard Jones (America yn bresenol), Gwilym Bethes- 
da, yn nghyda Uawer ereiU y gaUem eu henwi. Par- 
haodd y Gymdeithas hon mewn cryn fri a Uwyddiant 
am amryw flynyddau. O'r Gymdeithas hon y tarddodd 
" Msteddfod Fare-y-moch^^ pryd y bu Huw Tegai yn 
fuddugol ar y Bryddest ar " TJdgorn Buwy T Beim- 
iaid yn yr Eisteddfod hon oeddent Clwydfardd a GwUym 
Caledfryn. Cynaliwyd yr Eisteddfod hon yn y flwydd- 
yu 1837. Dyma'r adeg yr oedd y ddau blwyf hyn yn 
d'od i werd gwerth Uenyddiaeth yn ei goleuni priodol. 

Tr ydym yn tueddu i feddwl fod mwy o ysbryd Uen- 
yddiaeth a diwyUiad meddwl wedi disgyn ar drigoHon 
oymydogaeth Tre'rgarth, tua deg ar ugain a deugain 
mlynedd yn ol, nag un rhan r'o ddau blwyf. T gwir- 



yGoogle 



17 

ionedd ydyw, fod mwy a choethacli dymon wedi codi 
o gymydogaeth Tre'rgarth, ar y cyfan, nag o un ran 
arall o'r ddau blwyf. Mae hyny iV briodoli yn ddi- 
ameu i'r ymdrech diâino a fu yn mysg y trígolion am 
lawer o flynyddoedd. Tr ydym yn ofìii fod y gymydog- 
aeth wedi llaesu dwylaw i raddau pell iawn er's amryw 
flynyddau bellach yn hyn o beth. Dylem grybwyll 
hefyd am yr '* Eisteddfodau Cerddorol " a fu mewn bri 
mawr yn Bethesda yn y blynyddau 1851, 1852, 1853, 
&c., pryd yr enillwyd amryw o'r gwobrau gan frodor- 
ion genedigol o Lanllechid a Llandegai, megys Alaw- 
ydd, Eos Lleohid, &c. 

Gallem ddyweyd yn mhellach, fod sefydliadau er 
meithrin Uenyddiaeth o dan yr enw " Cŷmdeîthasau 
Llenyddol," neu *' Gymdeithasau Gystadleuol,'' wedi 
eu sefydlu bron yri mhob capel ya y ddau blwyf, a 
hyny er's Uawer o flynyddoedd. Mae yn ddiameu fod 
y sefydliadau hyn wedi bod yn foddion mwy arbenig i 
ddiwyllio meddwl a choethi chwaeth y trigolion, na 
dim a ymddangosodd yn y plwyfì hyn, oddieithr yr 
Ysgol Sabbothol yn unig. Nid oes un amheuaeth nad 
ydy w y sefydliadau hyn yn foddion rhagorol er cynyrchu 
a meithrin llenyddiaeth yn y wlad. 

Ddeng mlynedd ar ugain yn ol, nid oedd y fath fan- 
teision i*w cael i ieaenctyd ein gwlad. Wedi sefydliad 
y Cymdeithasau hyn, gallem ddyweyd iddynt fod yn 
offerynau uniongyrcholi dynucanoeddiawero'rieuenctyd 
i geisio addysg, a chwilio am wybodaeth. Trwy yr 
holl amrywiol gyfryngau sydd yn y wlad, ac yn neill- 
duol felly plwyfydd Llanllechid a Llandegai, nid oes 
ynwyf y petrusder Ueiaf i ddy weyd fod y ddau blwyf 
hjm yn rhagori, ac yn tra rhagori, o ran eu gwybodaeth, 
eu dysg, a diwylliant meddyliol, ar un gymydogaeth o 
ddosbarth gweithiol yn y Deymas Gyfunol. 



yGoogle 



18 

Mae yn amheus iawn genym a oes cymaint o ddarllen 
ar lyfrau da, buddiol, ac adeiladol, mewn unrhyw gy- 
mydogaeth weithfaol, ag sydd yn y plwyfydd hyn. Pe 
meddyliem am funud am y nifer lluosog o gyfnodolion 
chwarterol, misol, wythnosol, a dyddiol, sydd yn d'od 
i'r ddau blwyf hyn, rhydd hyny ar unwaith brawf diym- 
wad fod llenyddiaeth yn uchel ynddynt. Cawn enwi y 
rhai y mae genym y sicrwydd mwyaf eu bod yn d*od i 
Bethesda y flwyddyn hon, 1866. 

Y rhai Cymreig ydjmt : — Rhai Chwarterol — "T 
Traethodydd " a'r *' Beirniad." Mhai Misol—'' Y Dry- 
«orfa," '^TrysorfayPlant,'' " Dysgedydd,'* "Cronicl,** 
"Yr Ardd,'' ''Yr Eurgrawn," *' Y WinUan,'' «'Y 
Greal,'* " Owyüedydd," ^'Haul," "Eglwysydd," "Cyf- 
aill Eglwysig," &c. Ehai Wythnosol — **Baner ac 
Amserau Cymru," " Yr Herald Cymraeg,'* "Cronicl 
€}'mru," a'r '*Byd Cymi-eig." 

Y rhai Seisnig ydynt: — Y rhai Misol — ''Com-hill 
Magazine," '* Sunday SchoolTimes,'' " Good Words,'» 
" London Journal," '' Children's Friend,'' &c. Yrhai 
Wythnoaol — " Camarvon andDenbigh Herald," ''North 
"Wales Chronicle,*' **Liverpool Mercury," '*Kew8 of 
the World," "Lloyd's Weekly,^' '* Reynold's,'' '* II- 
lustrated Loudon News," '^Weeldy Times," "Public 
Opinion," '* Saturday Review," "Penny Illustrated 
Paper," *' Eritish Workman,*' a " Cassell's Illustrated 
Paper." R]iai Dyddiol—' ' Times,'' ''Daily News," 
'* Standard," " Morning Star," a ** Liverpool Mercury." 

Yr ydym yn cael nad oes dim llai na thaie hil o'r 
gwahanol gyhoeddiadau uchod yn d*od yn fisol i LaU' 
Uechid a Llandegai. Mae hyn yn siarad cryn lawer ar 
beth yw seíyllfa Uenyddiaeth yn y ddau blwyf y dydd- 
iau hyn. Gallem chwanegu mai nid y cyhoeddiadau 
uchod yn unig sydd yn cael eu derbyn ynddynt : na. 



yGoogle 



19 

gallem rifo degau o lyfrau gwerthfawr ereiU, megys Es- 
boniadau, Geiriaduron, y Gwyddoniadur, &o. 

Gyda golwg ar sefyllfa äc ansawdd y canu — beth 
oedd a beth ydyw — gallem ddy weyd ei fod yn amrywio. 
Drigain mlynedd yn ol, nid oedd yn y ddau blwyf 
nemawr i ddim canu. Yr oedd rhy w ychydig yn yr 
Eglwysi. Yn yr hen amser, pan y byddai Gwylmab- 
santau a nosweithiau llawen yn cael eu cynal, byddai 
yn y lleoedd hyny dipyn o ganu gyda'r delyn, &c. 

Dichon na fyddai yn rhyfyg ynom dadogi y canu cy- 
segredig ac eglwysig yn y ddau blwyf i'r diweddar 
Eobert "Williams, Cae-Aseth, ar yr hwn y gwnaethom 
ychydig sylwadau o'r blaen. 

Mae yn hysbys mai Capel y Cameddi oedd y cyntaf 
yn y ddau blwyf, oddieithr Capel bach yr Achub, a 
Chapel bychan yn Caegwigin ; ac i'r Cameddi y daeth 
Eobert Williams gyntaf, ac'yno y dechreuodd ar eg- 
wyddori y bobl ieuainc — ^rhai o bob cwr o'r ddau blwyf. 
Efe yn ddiau oedd tad Cerddoriaeth a Chanu CynuUeid- 
faol y ddau blwyf. Mae yn debyg mai ychydig ydyw 
nìfer y lleoedd ag y mae canu wedi bod mor flodeuog a 
llewyrchus ynddynt ag y mae wedi bod yn nghapel y 
Cameddi. Nid oes jnom yr arswyd lleiaf i ddy weyd, 
fod canu Caraeddi wedi bod, tua deng mlynedd ar ugain 
a deugain mlynedd yn ol, yn rhagori ar un gynulleidfa 
yn y wlad hon. Dyma fel y dy wed y diweddar Barch. 
John Eüas yn nghapel Bethel, Môn, yn y flwyddyn 
1837, wrth wneyd ychydig sylwadau ar ganu mawl : — 
*'Bobl, os dymimech chwi gael cynllun, cael patrwm o 
ganu da, canu â'r ysbryd ac â'r deall, ewch i gapel y 
Cameddi. îíid wyf yn dysgwyl cly wed gweU canu tu 
yma i'r nefoedd nag a glywais yn nghapel y Cameddì, 
yn sir Gaemarfon." Gyda golwg ar y canu yn nghapel 



yGoogle 



20 

y Cameddi y blynyddoedd diweddaf hyn, mae yn rhaîd 
i ni ddyweyd, nad ydym yn ei ystyried yn deilwng o'i 
gymharu i'r hyn ydoedd ychydig flynyddoedd yn ol. 
Yn hresenol, nid oes un anthem iV chlywed o ddechreu 
y flwyddyn i'w diwedd; ac jn wir, mae hyny yn taraw 
yn hur chwithig arnom. Ò'n rhan ni, yr ydym yn 
hollol annghymeradwyo y gyfundrefn hresenol o ganu 
yn ein cynulleidfaoedd. 

Gyda golwg ar ganu Bethesda (A.), gallem ddyweyd 
yn hyf, ei fod wedi hod yn tra rhagori fel " canu cor- 
awl " ar un gynulleidfa yn y ddau hlwyf ; ac fe allai y 
gallem enwi y canu perthynol i Eglwys LlanUechid yn 
agosaf ato. Mae yn íFaith nad ydy w canu Bethesda i'w 
gymharu â'r hyn a fu ; ond mae canu Eglwys Llanllech- 
id yn dal ei dir yn dda. 

Am y canu yn Jerusalem, gallem ddyweyd fel am y 
Carneddi, ei fod wedi colli tir lawer iawn. Mae y canu 
cynulleidfaol yn dda, ond nid oes yno ganu corawL 
Gyda golwg ar y canu yn holl addoldai y plwyíydd hyn, 
gallem ddyweyd ei fod yn hur dda ar y cyfan. 

Gair eto ar Tsgolion Sabbothol y ddau blwyf. Megys 
y sylwasom o'r blaen, Uenyddiaeth yr Ysgol Sabbothol 
yw Uenyddiaeth LlanUechid a Llandegai. Iddi hi yn 
ddiau y mae i ni briodoU y wedd sydd i'w chael ar y 
trigoUon yn y dyddiau hyn. Oni buasai am yr Ysgol 
Sul, ni fuasai ein gwlad ond megys manau tywyU y 
ddaear. Yn awr yr ydym jm cael fod rhifedi yr Ysgol- 
ion Sabbothol yn y ddau blwyf tua chwe mil. Mae yn 
ddiameu nad heb lafur mawr y cafwyd yr Ysgol Sab- 
bothol i'r wedd ragorol ag sydd iV chanfod ami yn y 
plwyfydd hyn, gystal a'r wlad yn gyffredinoL Er bod 
gwedd ragorol ar yr YsgoUon Sabbothol y dyddiau hyn, 
eto yr ydym yn cael mai ychydig, ac yohydig iawB^ 



yGoogle 



11 

ydyw y cynydd sydd ami yn ein gwlad er's bljmyddau. 
Pe meddyliem am funud am yr Ysgolion Sabbothol 
perthynol i*r Trefnyddion Calfìnaidd yn y ddau blwyf, 
caem weled yn amlwg mai ychydig yw y cynydd sydd 
wedi bod ami. Yn y flwyddyn 1840, yr oedd rhifedi 
yr Ysgolion yn 1620, ac yn y flwyddyn hon nid ydynt 
ond 2065. Felly gwelir nad yw y cynydd ond 445 jn 
ystod y chwe blynedd ar ugain diweddaf. Yr ydym yn 
ofiai mai y Uesghâd gyda'rllafur a'r ffyddlondeb ydyw yr 
unig achos o'r adfeüiad sydd iV ganfod ar ein Hysgol- 
ion y blynyddoedd hyn. 

Dichon nad annyddorol fyddai i ni grybwyll yn y fan 
hon ar rai o'r pethau hyny a fyddent yn effeithio yn 
dda er cynydd yr Ysgol yn y blynyddoedd cyntaf. IJn 
peth oedd cysylltu achos yr ysgol â'r pulpud a'r pre- 
gethwyr. Peth arall oedd cadw ysbryd Uafur yn fyw 
mewn darUen, dysgu allan, &c., a gwobrwyo yn dda 
am hyny. Peth araU oedd cadw gwaith yr ysgol yn ei 
phethau pwysicaf yn nwylaw yr un rhai. Mae yn sicr 
nad oes dim da yn tarddu o'u newid yn rhy aml. 

Wedi gwneyd ychydig sylwadau fel hyn ar " hanes 
Llenyddiaeth" ni a symudwn yn mlaen at yr ail fater 
yn ein testyn. 



yGoogle 



22 



^0skrt|^ gr Ji.il 

HANES ENWOGION GENEDIGOL YN Y DDAÜ BLWYF. 

PENNOD I. 
ÖWEINEDOGION- A PHBEGTHWYR YR EFENGYL. 

I. — Y GWEINIBOGION. 

fE an golwg, nid ydym yn ystyried bod un gŵr o 
enwogrwy dd mawr wedi codi yn Llanllechid na 
Llandegai er's rhai canrifoedd; ac oni buasai fod 
graddau mewn enwogrwydd, ni buasem yn ymwneyd â'r 
testyn o gwbl. Ni chodwyd ynddynt erioed John Elias 
bregethwr, na Demosthenes o areithiwr, na Newton o 
athronydd, na Milton o fardd, na Handel o gerddor, na 
Syr "William Jones o ieithydd, &c. Eto, os nad allwn 
ymffrostio i ryw oleuadau mawrion yn ffurfafen len- 
yddol ein cenedl godi o'r plwyfydd hyn, gallwnym- 
fl&rostio fod yma ser dysglaer wedi bod, ac yn bod yn 
Uewyrchu ar ein gwlad. Ar un golwg, nid ydym yn 
ystyried hyd yn nod Gweinidogion yr Efengyl — yr oll 
ohonynt — i fyny â safon ein testyn ; eto, cynbelled agy 
maent yn ddosbarth o allu a dylanwad fel dynion cy- 
hoeddus, a llawer ohonynt wedi d*od i fyny i safle uchel, 
ac yn feddianol ar wybodaeth helaeth mewn amryw 
gangenau gwybodaeth, a hyny trwy lawer o anfanteis* 



yGoogle 



28 

ion, nîs gallem, o'r ochr arall, lai na'u rhestra yn mhlith 
''Enwogion Llanllechid a Iilandegai." Nid ydym yn 
bwriadu eu henwi, na gwneyd ychydig sylwadau ar- 
nynty yn ol eu teilyngdod llenyddol, nac yn ol eu don- 
ìau gweinidogaethol. Na, ni a gawn eu henwi cyn 
belled ag y gallwn yn ol eu hoedran. Mor bell ag yr 
ydym wedi cael allan, nis gadawn un gweinidog a anwyd 
yn un o'r ddau blwyf heb ei enwi, gyda'r Eglwys Sef - 
ydledig na'r Ymneillduwyr. Cawn enwi yn gyntaf 



YR BGIiWYSWYR. 

FABOH. OEO&OE OBIFFITH, D.D., LLANELWY. 

Esgob enwog oedd y gŵr hwn, yr hwn a anwyd yn y 
Penrhyn, yn y flwyddyn 1601. Dygwyd ef i fyny yn 
Ngholeg Westminster ; ac oddiyno fe'i hetholwyd yn 
Fyfyriwr i Goleg jrr lesu, Rhydychain, yn 1619. Tn 
fîŵn daeth yn ddysgawdwr ac yn bregethwr enwog. Caf- 
odd ei benodi yn Gapelwr i John Owen, D.D., Esgob 
Llanelwy. O'r Ue hwn, dyrchafwyd ef gan Dr. wen i 
berigloriaethLlanfechan,|yn swydd Drefaldwyn. Symud- 
odd o'r*lle hwn i Lanynciynach, pryd yr oedd hefyd yn 
beriglor Llandrinio. Yn 1635, derbyniodd y gradd o 
'* Ddoctor Duwinyddiaeth." Cawn ei fod wedi ysgrif- 
enu amryw lyŵau gwerthfawr; a chyfieithodd y Llyfr 
Gweddi Cyŵedin i'r Gymraeg. Yn y flwyddyn 1640, 
cynygiodd am argraffiad newydd o*r Beibl; ond nid 
ymddangosodd hyd y flwyddyn 1654. Oherwydd ei 
sêl a'i aidd dros yr Eglwys yn Kghymru, cafodd ei or- 
deinio yn Esgob Llanelwy Hydref 28, 1660. 

Bu ferw Tachwedd, 1666, yn 65 mlwydd oed, a 

chladdwyd ef yn Nghôr ei Eglwys Gadeiriol. Gadaw- 

odd chwech o blant ar ei ol — un mab a phum merch — 

un ba rai a briododd gyda John Middleton, Ysw.> o 

c 



yGoogle 



24 

Gwaenynog, yn nhŷ yr hwn y mae darlnn yr Esgob 
Griffith i'w weled hyd heddyw. 

PABCH. BOGER WILLIAM6. 

Yr ydym yii cael i*r Parch. E. Williams gael ei 
eni a'i fagu yn y Gochwillan, a hyny er's ychydig dros 
ddau gant o âynyddau yn ol. Bu yn Berson yn Llan- 
llechid, ac yn Gangellwr yn Eglwys Gadeiriol Bangor. 
Tr oedd yn hynod o ddysgedig, ac yn meddu ar dduw- 
ìfiláéb amlwg, yr hyn nad oedd i'w gael ond anfynych 
yn yr Offeiriaid y dyddiau hyny. Gwnaeth lawer o 
ddaioni yn Llanllechid yn ystod yr amser y bu yno 
yn gweinidogaethu. Bu farw yn y flwyddyn 1698. 

PAECH. BHYS PAEBY. 

Dywedir i'r gŵr hwn gael ei eni naill ai yn " Cae- 
mawr," neu y '*Wem," Llanllechid. Mae yn ym- 
ddangos yn fwy^ tebygol mai yn " Gaemawr " y caf- 
odd ei eni a'i fagu. 'Niá yw yn ymddangos fod y 
gẃr hwn yn rhyw ddysgedig iawn; eto, cafodd ei or- 
deinio yn Gurad yn LLanllechid gan y Parch. Griffith 
Williams, D.D., Periglor Llanllechid, ac wedi hyny Es- 
gob Ossory, yn Iwerddon. Cawn fod gweinidogaeth 
y Ithys Parry hwn wedi bod o fendith annhraethol i 
drigoüon Llanllechid.; Bu yn hynod o lafurus, a dylyn» 
wyd ei lafur â llwyddiant mawr. Bu farw yn 1708. 

SYB JOHN ELLIS. 

Ganwyd y gẁr hwn yn Dolhelyg, Llanlleohid. Or- 
deiniwyd ef yn Gurad jn Llanllechid o 1719 hyd 
1730. Yr ydym yn cael iddo fyned o LanUechid i 
Esgobaeth Llanelwy. Yr oedd nid yn unig yn fedrus 
yn y classies — yr ieithoedd meirwon— ond yr oedd hefyd 
yn Uenor o radd uchel. 



yGoogle 



25 



PABGH. JOHN HUGHE8, LLANY8TUWDWY 

Ganwyd y gẃrhwnyn Aberogwen, Llanllechid, yn y 
âwyddyn 1784. Enw ei dad oedd John Hnghes. Bu 
am amryw flynyddau yn derbyn ei addysg yn Ngholeg yr 
lesu, Rhydychain. O'r Coleg ordeiniwyd ef yn Gurad yn 
mhlwyf Fistyll, yn Lleyn. Oddiyno cafodd Bersonol- 
iaeth plwyf Caergwich, Lleyn. Symudodd oddiyno i 
blwyf Llanystundwy, Ue y bu farw, yn y flwyddyn 1854, 
yn 70 mlwydd oed. Mae iddo ddau o feibion yn Off- 
eiriaid yn bresenol — y Parch. W. Hughes, ei fab hynaf, 
Periglor Llanliyfoi ; John Hughes, Periglor yn mhlwyf 
Botwnog ; a mab arall, sef Bichard, yn Rhydychain yn 
derbyn ei addysg. Dywedir fod Mr. Hughes yn berchen 
ar ddysg a gwybodaeth helaeth iawn, ac yn bregethwr 
nodedig o hyawdl. 

PABOH. HOWELL HYGHSS, BHOSCOLYN. 

Ganwyd yr Offeiriad parchus hwn yn Llwyn-penddu, 
Llanllechid, yn y flwyddyn 1800. Mab ydoedd Mr. 
Hughes i'r diweddar amaethydd parchus, Mr. Owen 
Hughes, o'r Goohwillan, a brawd i Mr. 0. Hughes sydd 
yn y Ue yn bresenol, a brawd hefyd i'r Parch. Thomas 
Hughes, Gweinidog parchus gyda'r Trefiiyddion Calfin- 
aiddynlN'ghaemarfon. Anfonwyd Mr. H. Hughes yn 
ieuanc iawn i ysgol Erìars, Bangor, Ue y bu am amryw 
flynyddau, a phan oedd tua 17 oed, anfonwyd ef i Goleg 
yr lesu, yn Ehydychain. Bu yno am tua phedair blyn- 
edd. Tn ysbaid yr amser hwnw, cynyddodd yn an- 
nghyffiBdin mewn dyis^ a gwybodaeth. Derbyniodd 
amryw wobrau oolegawl ; ac wrth ymadael o'r coleg, 
derbyniodd y gradd o A. C. (Athraw Celfjrddydau). 
Yn fuan ar ol hyn, cafodd B^igloriaeth Llangelynin^ 
ger Conwy. Symudodd yn Ued fuan o'r Ue hwn i Ber- 
igloriaeth Caernarfon, o dan y diweddar Baroh. J, W. 



yGoogle 



26 

Tiefor. Aeth oddiyma i Dr^w, a dyma y Bersonol- 
iaeth gyntaf a gafodd. Symudodd oddìyma drachefìi î 
sir Eôn, Ue y bu yn Berson Uanfaìr, Uanfihengal, a 
EhoB-colyn, Môn, Ue y bu yn gwasanaethu hyd derfyn 
ei oes. Bu farw yn nhref Caergybi, a chladdwyd ef yn 
Ehos-colyn, lonawr 1847, yn 47 mlwydd oed. 

Gyda golwg ar ei aUuoedd meddyliol, a i ddawn 
gweinidogaethol^ yr ydym yn cael ei fod ar y blaen 
braidd yn Môn ac Arfon, yn enwedig feUy gyda'r Eg- 
Iwys Sefydledig. Byddai tuedd bob amser yn ei wein- 
idogaeth i lesoli y byd, ac i gysuro saint y Goruchaf. 

PA£CIH. BIOHABD JONES, AMF.RTOA. 

Ganwyd R. Jones yn yr hen Dampike Llandegai, yn ý 
flwyddyn 1818. Pan yn fachgen yr oedd yn meddu ar 
aUuoedd meddwl cryfìon, a defnyddiodd hwy i bwrpas, 
nes y cyraeddodd i gryn raddau o ddysg a gwybodaeth. 
Pan tuag 20 oed, codwyd ef i bregetha gan eglwys Anni- 
bynol Bethesda. Tn faan ar ol hyn, cafodd ei ^irflwyno 
gan y Parch. W. "WiUiams (Caledfìyn) i'r diweddar a'r 
dysgedig Dr. Eaffles, ' Liverpool, gyda'r hwn y bu yn 
derbyn ei addysg am ychydig. Tn yr adeg yma, cafodd 
Dr. Eaffles le iddo yn y coleg Annibjmol, Manchester, o 
dan ofal a dysgeidiaeth Dr. Yaughan. Weài bod gyda'r 
Dr. enwog hwn am gryn amser, cafodd ei ordeinio i'r 
weinidogaeth gyda'r Annibynwyr Seisnig. Ond yr yd- 
ym dan orfod i ddyweyd na ddarfu iddo ymddwyn yn 
rhy w deüwng iawn at yr Annibynwyr, wedi iddynt ei 
ddwyn i fyny i'r fath raddau uchel mewn dysgeidiaeth. 
Tr ydym yn cael na fa yn hir heb ymadael oddiwrth yr 
Annibynwyr, ac ymuno gyda'r Eglwys Sefydledig yn 
Llundain. Symudodd o Lundain cyn hir, ac aeth i'r 
America, ac yno y mae yn bresenol, yn weinidog gwir 
ddysgedig gyda'r Eglwys Sefydledig. 



yGoogle 



27 

FABÜH. DAYID BOBBBTS, MOBTYir. 

Ganwyd y gweinídog parchus hwn yn Mangor, yn y 
flwyddyn 1821; ond magwyd a dygwydefi fynyyn 
Ty'nyoanau, Llandegai. Tr ydym yn cael iddo gy- 
ohwyn ei addysg yn yr Ysgol Bad, Bangor. Derbyn- 
ìodd ei addysg yn y Lladìn a'r Groeg am dair 
blynedd, gan y (Ûweddar Barch. Horgan Lloydy 
Periglor Bettws Garmon. Aeth oddiwrtho ef i'r Chwre'h 
Missünary College, Llnndain. Wedi iddo fod yn y Ue 
hwn am tna blwyddyn, gorfodwyd ef i ymadael gan 
waeledd ei iechyd. Gorphenodd ei addysg yn St. Bees' 
GoUege. Ordeiniwyd ef yn Ddiacon gyda'r Eglwys 
Sefydledig gan Esgob Llanelwy, yn y flwyddyn 1851, 
ac ar y pryd cafodd Guradiaeth Ysgeifiog. Tra yn 
Bdìacon, penodwyd ef, wedi bod yn Ysgeiflog am naw 
mis, i Berîgloriaeth Mostyn, Ue y mae yn awr er's pym- 
theng mlynedd. Derbyniodd ei gyflawn urddau yn y 
flwyddyn 1852. Gyda golwg amo fel pregetiiwr, 
cawn ei fod, o ran ei ddoniau a'i hyawdledd, yn nghyda 
gwreîddiolder ei syniadau, braidd aryblaen i'w gyd- 
weinìdogìon yn yr un Esgobaeth. 'Nià rhyw lawer y 
mae wedi ei gyhoeddi o gynyrchion ei feddwl. Cy- 
hoeddodd amryw bregethau a thraethodau ar wahanol 
byndau yn yr "jETŵíif." Cyhoeddwyd bywgraffiad y 
diweddar Barch. Bowland WÛliams, Periglor Ysceiflog, 
o'i eiddo yn Gymraeg. Mae yn fardd rhagorol hefyd. 
Ymddangosodd Uawer iawn o'i weithiau barddonol yn 
yr "Haul," y "Cymro," a'r '' líbrth Wdes ChnmieU:* 

VABm. WILLUH JONSS, BH0S7MEDBE. 

€kmwyd ef yny Perthi, Llandegai, yn y flwyddyn 1 826. 
Yr ydym jn cael, iddo fod yn derbyn ei addysg yn Man- 
gor, yn MeehanM ImtituÛan Liyerpool, yn Normàl CoU 
lege Swansea, yn Tradning CoUege Caernarfon, ac yn 8t. 



yGoogle 



28 

Bm^ Collegê, Cumberland. Bu yn gwasanaetha fel 
Scrípture Reaäer am saith mlynedd o dan y Paioh. G. 
Griffiths, Periglor Maentwrog. Tn y flwyddyn 1862 
ordeiniwyd ef gan Arglwydd Esgob Bangor i Guradiaeth 
Clynnog ; ac yn y flwyddyn 1866, cafodd ei ddyrohafa 
i Guradiaeth Rhosymedre, ger Ehiwabon, Ue y mae yn 
gwasanaethu yn bresenol. 

FABOH. HOSES THOMAS, LLÁNBUa. 

Ganwyd Mr. Thomas yn Tŷ-newydd, Perthi, 
Llandegai, Ebrill 24, 1834. Bu yn derbyn ei 
addysg foreuol yn yr Ysgol Genedlaetìiol, Uandegai. 
"Wedi iddo dd'od yn gymhwys i weithio, aeth i 
Chwarel Caebraichycafii, Ue y bu hyd y flwyddyn 
1862, pryd y derbyniodd gymhelliadau cryflon i fyned 
i ymofyn am chwaneg o wybodaeth a dysg yn yr ieith- 
oedd gwreiddiol, a hyny mewn treíh iddo gael ei 
ordeinio i'r offeiriadaetii yn yr Eglwys Sefydledig. Yn 
y flwyddyn 1862, aeth i gymeryd ei addysg yn y Groeg 
a'r Uadin at y Parch. Richard Griffith, Incimì^ent Llan- 
fftir-isgaer, ger Caemarfon. Bu am ychydig amser hefyd 
gyda'r Parch. Lloyd Wüliams, Periglor Llanberis. Yn 
y flwyddyn 1864, ordeiniwyd ef gan Arglwydd Esgob 
Bangor i Guradiaeth Llanberis, Ue y bu am ddeuddeng 
mis. Yna dyrchafwyd ef i Guradiaeth Llanrug, yn 
lonawr, 1866. Mae Mr. Thomas yn un o'r pregethw^rr 
mwyaf cymeradwy a dylanwadol ag sydd yn perthyn i 
weinidogion yr Eglwys yn Esgobaeth Bangor. 

FABOH. jrOHN PABBY, LLÁNGABMON, GEB ABEB- 
Y8TWYTH. 

Mae yn debyg fod y gŵr ieuanc hwn yn un o'r 
dysgawdwyr mwyaf a godwyd yn LlanUechid neu Lan- 
degai. Mab ydyw i'r diweddar J. Parry, Tyddyn- 



yGoogle 



29 

âicwm, LlaDcíegai. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1835, 
yn Tyddyn-diowm. Dechreuodd dderbyn ei addysg yn 
foreu, a hyny mewn ysgolion uwchraddol. Amcanwn 
roddi ychydig o fras hanes amdano. Pan yn fachgen, 
dechreuodd dderbyn ei addysg yn "Ysgol I^ìars," 
Bangor. Oddiyno symadodd i'r ** Royal Imtitution 
Sehool," Liverpool : oddiyno drachefn i " Corpu$ Christi 
CoU&ge,^* Caergrawnt. Etholwyd ef yn Athraw Trwy- 
ddedig yn y Royal Institution School, Liverpool, yn y 
flwyddyn 1854* Pan yn y Coleg uchod, etholwyd ef yn 
Scholar yn 1855, ac yn Mawion Mathmatics Scholar yn 
1856. Yn nghorff y pedair blynedd o'r fl. 1855 hyd 
1859, enillodd y Gwpan Arian. Yn y fl. 1859, gradd- 
iwyd ef yn Wrangler yn Mhrif Goleg Caergrawnt. Wedi 
d'od Gaergrawnt, etholwyd ef yn Athraw yn y Royal 
Jnstitution School, Liverpool; ac hefyd yn Gurad yn 
Eglwys St. Pedr, Rock Ferry, Liverpool. Yn y fl. 1863, 
cafodd ddyrcha&ad i fod yn Beriglor Llangarmon, ger 
Aberystwyth. Yn nechreu y flwyddyn hon, 1867, 
oafodd ei benodi yn Athraw yn Codrington College, 
Barbadoes, "WeBt Indies. 

PAECH. HUGH E. WILLIAM8, DOLWYDDELAN. 

Mab y w Mr. WiUiams i'r diweddar Edward WiUiams, 
Hirdir^ Llandegai . Ganwyd ef yn y fl. 1 836. Derbyn- 
iodd ei addysg foreuol yn yr Ysgol Genedlaethol Tyntwr. 
Bu amryw flynyddau yn gweithio gwaith chwarelwr yn 
Chwarel-y-Cae. Pan yn ugain oed, aeth i*r Training 
Collêge, Caemarfon, lle y bu am ddwy flynedd. Yna 
aeth i gadw yr Ysgol Genedlaethol i Lanrug, lle y bu 
am flwyddyn. Yna symudodd oddiyno i gadw ysgol i 
Penrhyndeudraeth, lle y bu am bedair blynedd. Oddi- 
yno aeth i St. Bees' CoÙege, Uu y bu am dair blynedd, 
pryd yr ordeiniwyd ef i Guradiaeth Dolwyddelan. Yr 



yGoogle 



30 

yd jm yn cael eí fod yn bregethwr da, ac felly yn dra 
ohymeradwy. 

Y TRBFNYDDION CAItFINAIDD 

PABOH. MORBIS JOirES, JEBUSÁLEM. 

Ganwydy Parch. M. Jones ynBraichy cafa;Llandegai. 
Bu yn ptegethu am tua 50 o flynyddau. Codwyd ef i bre- 
gethugyda'rAnnibynwyr, ond yn y flwyddyn 1817 ym- 
unodd gyda'r Trefnyddion Calflnaidd yn y Cameddi. Bu 
M. Jones yn hynod o laf urus a %ddlawn yn ol y dalent a 
roddwyd iddo. Pregethwr i raddau pell iawn ar ben eî 
hun oedd ef. Nid oedd wedi ei gynysgaethu â rhyw 
dalentau dysglaer iawn; eto, yr oedd yn meddu ar 
ddoniau neìllduol, a chawn ambell waith y meddyliaa 
mwyaf ardderchog ganddo, teilwng o enaid gwir fawr. 
Yr oedd ganddo lais cryf a soniarus, a byddai hwnw ar 
brydiau yn cael ei oUwng allan yn orllif hylithr. Ni 
chafodd M. Jones nemawr o fanteision addysg, ond lla- 
foriodd ar hyd ei oes, trwy lawer iawn^o anfanteision. 
Yr oedd fel pregethwr yn un fera phoblogaidd, a phawb 
yn hoff dros ben o'i glywed. Yr oedd ei ddoniau yn 
ddoniau arbenig a neillduol, ac felly yr oedd pawb, hyd 
yn nod y dosbarth mwyaf chwaethus a diwylliedig, yn 
dra hoff o'i glywed yn siarad. Bu farw Mai 20, 1862, 
yn 80 mlwydd oed. Claddwyd ef yn mynwent Glan 
Ogwen, lle y mae monument ardderohog ar ei fedd, yr 
hon a roddwyd gan eglwys Jerusalem. 

PAECH. JOHIT OWEN, HEBMON. 

Ganwyd y Parch. J. Owen yn y Ffynon Bach, Llan- 
degai, a hyny yn y flwyddyn 1798. Codwyd ef yn 
bi^egethwr gyda'r Cyfìindeb Wesleyaidd yn y flwydd- 
yn 1830. Oherwydd rhyw annghydwelediad â'r 
brodyr uchod, fe ymadawodd yn mhen ysbaid maith o 



yGoogle 



31 

flynyddau, ao a ymonodd gyda'r Trefnyddion CalfîAr 
aidd. Bu gyda hwy am amryw flynyddau f el pregethr 
wr cynorthwyol, ac yn y flwyddyn 185Ä ordeìn- 
iwyd ef i gyflawn waith y weinidogaeth. Fel pre* 
geÓiwr, mae yn meddu ar ddoniau ac hyawdledd tra 
cl^rmhwys iV wneyd yn bregethwr cymeradwy a 
phoblogaidd. Mae hefyd yn feddyliwr da» ao yn ym- 
resymwr cadam. , . 

PABOH. THOMAS mTGHES, OAEBNASFON. 

Ganwyd Mr. Hughes yn y Tyddyn a elwir Llwyn 
Penddu, yn Llanllechid, yn y flwyddyn 1807. Fel 
y crybwyllasom, yr oedd Mr. Hughes yn frawd Tr 
diweddar Barch. Howell Hughes, Ehoscolyn, Mon. 
Ychydig fanteision gwybodaeth a gafodd yn moreu 
ei oes. Dygwyd ef i fyny yn Arddwr yn INTghastell 
y Penrhyn. Tr ydym yn deall ei fod yn 21 oed pan 
yr ymunodd â'r Methodistiaid Calfinaidd, yn y Gate- 
house. Tn mhen y pedair blynedd dechreuodd ar y 
gwaith bregethu yr efengyl, ac yn mhen y 9 mlyn- 
edd drachefii, 'sef yn y flwyddyn 1841, cafodd ei or- 
deinio i holl waith y weinidogaeth. Cyn ei ordeinio, 
bu yn Athrofa y Bala am 18 mis yn derbyn ei add- 
ysg, a dyna bron y c^rfan o foddion addysg a gafodd 
erioed. Gallem ddy weyd fod Mr. Hughes yn bregeth- 
wr tra egwyddorol, ac hefyd yn wir gymeradwy yn y 
corff y perthyna iddo. 

PAROH. GEEFFITH JONES, TEE'BGABTH. 

Ganwyd Mr. Jpnes mewn tyddyn o'r enw T/n y 
dawdd, .yn mhlwyf Llandegai, yn y flwyddyn 1808, 
a bedyddiwyd ef yn Egwys Llandegai, gan y Parch. 
Hugh Price, Periglor y plwyf. Tchydig o fanteision 
addyii^ a gafodd pan yn ieuanc. Cafodd ei ddwyn i 



yGoogle 



32 

fyny gyda chrefydd, oblegid yr oedd ei dad, Mr. John 
Humphrey, yn ddìacon parchns, Uafarus, a gwir 
%ddlawn yn nghapel Penygroes. Dechreuodd breg- 
ethn yn y flwyddyn 1832, ac ordeiniwyd ef i gyf- 
lawn waith y weinidogaeth yn y flwyddyn 1845. 
Dylem grybwyll iddo gael ei ddewis i'w ordeinio yn 
y flwyddyn 1841; ond oherwydd iselder a Uwfrdra 
meddwl, yn nghyda theimlad o anaddfedrwydd i'r fath 
swydd bwysig, ni chymerodd ei ordeinio am 4 blynedd 
wedi iddo gael ei ddewis. Gyda golwg amo fel pre- 
gethwr, gaUem ddyweyd ei fod yn feddyHwr gwreiddiol 
a synwyrlawn, ac yn wir gymeradwy gan ei Gyfundeb. 
Bydd ei bregethau bob amser yn wir feddylgar, gwreidd* 
iol, ac yn ŵaeth dros ben. 

PABOH. JOHN J0NE8, OARNEDDI. 

Ganwyd Mr. Jones j?i Pentref-isaf, LlanUechid, 
yn y flwyd^dyn 1808. Yohydig iawn o ddim modd- 
ion addysg a gafodd ef erioed. Gawn iddo gael eì 
godi yn bregethwr gyda'r Trefiiyddion Calfinaidd yn 
Corris, Swydd Feirionydd, yn y flwyddyn 1830. 
Ordeiniwyd ef i gyflawn waîth y weinidogaeth yn 
1856. Mae yn ymddangos fod Mr. Jones wedi ei 
gymheli i íyned i'r weinidogaeth cyn iddo fyned 
i Swydd Feirionydd, pan yr ydoedd yn y Cameddi; 
ond oherwydd rhyw amgylchiadau cysyUtiedig â'i 
waith, gorfii iddo ymadael o gymydogaeth Bethesda, 
ac feUy fe symudodd i Gorris i weithio. Gyda golwg 
amo fel pregethwr, gaUem ddyweyd ei fod yn boblog- 
aidd a chymeradwy trwy'r wlad yn gyffredinol. Er 
nad yw ei amgyflredìon meddyHol yn rhyw eang an- 
nghyffiredin, eto cawn ganddo ambell waith feddyliau a 
barant i ni synu a mawrygu. Pan y bydd yn ei hwyl- 



yGoogle 



33 

iau goren, bydd gyda'i ddoniau annghyffiredin yn ys* 
gubo pob peth o'i âaen. 

PABOH. DAYID MOEEIS, GAE-ATHBAW. 

Ganwyd Mr. Moms mewn ffermdy o'r enw Cil- 
fodan, ger Cameddi,. yn y flwyddyn 1813. Efe a ym- 
Tinodd âg eglwys y Cameddi pan tua 15 mlwydd 
oed. Codwyd ef yn Ddiacon yn y Cameddi yn y 
flwyddyn 1837; ac yn y flwyddyü 1838, codwyd 
ef yn bregethwr, a chafodd ei ordeinio yn y flwydd- 
yn 1849. Tr ydym yn cael iddo fod am dymor 
byr yn derbyn ei addysg yn Athrofa y Bala. Fel pre- 
gethwr, gallem ddy weyd fod Mr. Morris yn dduwinydd 
galluog; yn meddu ar feddwl bywiog, treiddgar, a 
manwl; a chanddo ddawn serchog a phoblogyidd, iaith 
goeth, ac heb ddim ynddi yn isel ac annheilwng. Mae 
y pwyll, yr arafwch, a'r tawelwch sydd yn nodweddu y 
rhan gyntaf o'i bregethau, yn rhagarwyddion sicr o 
dymestl sydyn ac arswydol yn y rhan ddiweddaf o'i 
bregethau. Ond cyn diweddu bob amser bydd y storm 
drosodd, a haulwen oleu yr Efengyl yn tywynu yn ei 
gogoniant, ac yn sirioli calonau yr holl wrandawyr. 
GaHem ddyweyd ei fod yn un o'r gweinidogion mwyaf 
cymeradwy yn nghorff y Methodistiaid Calfinaidd yn 
Arfon. 

PAECH. EIOHAED GEIEFITH, WATEETOWN, 
AMEEICA. 

Mab ydyw R. Griffith i'r diweddar Mr. JohnGriffith, 
G^erlan, Uanllechid. Gkmwyd ef yn y flwyddyn 1821. 
Cafodd ei ddwyn i fyny gyda chrefydd o yn blentyn. 
Bu mewn ysgol ddyddiol, fel plant ei ardal yn gy£&«din- 
ol; ond pan y daeth yn alluog i weithio, dygwyd ef i 
fynj yn chwarelwr. Pan yn lled ieuanc, llafuriodd 



yGoogle 



34 

lawer am wybodaeth; ond yn y flwyddyn 1846 ymfnd- 
odd i Wisoonsin, America, Ue y caf odd ei godi i bregethny 
yn y flwyddyn 1847, gyda'r Trefìiyddìon Calfinaidd. 
Yn y flwyddyn 1662, cf^odd ei ordeinio 3^1 weinidog. 
Gawn ei fod yn bregethwr da, a gwir gymeradwy. 

PABOH. DAimSL T. BOWLANDS 00LLDrSVILLE, 
AMBBIOA. 

Ganwyd D. T. Bowlands mewn lle o'r enw Nant- 
ygraen, ger Bethesda, yn y flwydd^rn 1824. Cafodd eì 
ddwyn i fyny gyda chrefydd o'i febyd> a hyny gyda'r 
Tre&yddion Cálfiuaidd, yn nghapel y Cameddi. Tr 
oedd <ei dad, Hr. T. Bowlands, yn un o'r crefyddwyr 
hynaf a flÿddlonaf a berthynai î'r Cameddi. 'W'edi ad- 
eüadu Jei^udem, symudodd o'r Cameddi, Ue y codwyd 
ef yn f oan yn flaenor eglwysig. Tn y flwyddyn 1847 
ymfddodd i'r America at ei blant, lle y bn farw yn y 
flwyddyn 1850, yn 69 mlwydd oed. Cawn mai ychydig 
o foddion addysg a gafodd ei &b Daniel ; eto, pan nad 
oedd ond ieuanc,' dangosai fod ynddo chwaeth da, a 
meddai ar gryn lawer o wybodaeth. Tn y flwyddyn 
1847, ymfudodd i Wisconsin, America ; ac yn y flwydd- 
yn 1849, codwyd ef i bregelhu gyda'r Trefiiyddion Oal- 
fìnaidd, ac ynyflwyddyn 1859, cafodd ei ordeinio ì 
gyflawn waith y weinidogaeth. Tr ydym yn cael ei 
fod yn bregethwr da, hyawdl, a thra phobI(^aidd. 

PABOH. WnjJAM JONES, DWTBAIN, MON. 

Mabydyw Mr. Jones i'r diweddar Mr. T. Jones, Bryn- 
llySjLlandegaL Ganwydefynyflwyddynl824. Tchyd- 
ig addysg a gafoddyn moreu ei oes ; ond trwy ei lafni 
daeth 3^ mlaen yn dda. Cafodd ei godi yn bregethwr 
gan eglwys y Gameddi yn y flwyddyn 1848. Bu yn 



yGoogle 



15 

Athrofa y BáLa am ychydig yn derbyn aââysg. Tn y 
flwyddyn 1851 , fe symudodd o gymydogaeth Betheada 
i Brynsiencyn; Mon. Cafodd ëi ordeinio i gyflawn 
waith y weinidogaeth yn y flwydd^rn 1859. Er nad 
allem ystyried Mr. Jones yn y dosbarth cyntaf o bre- 
gethwyr eî oes, eto bydd ei bregethau bob amser yn 
dda a sylweddol, ac yn cael eu traddodi yn rhwydd a 
natoriol, a chyda rhyw yni a thdmlad gwir efengylaidd* 

PABCH. JOHN OGWEN JONES, B.A., LIVBRP00L.* 

Ganwyd Mr. Jones mewn ffermdy bychan a elwir Ty- 
ddyn, yn agos i Talybont, yn y flwyddyn 1829. Mab 
ydoedd i'r diweddar Mr. David Jones, Pentreisaf, 
LlanUechid, yr hwn a fa yn flaenor cy£rifol gyda'r 
Trefhyddion Calfinaidd am amser maith yn Mangor. 
Cafodd ei addysg foreaol yn benaf gydag ewythr 
iddo frawd ei fam, sef y Parch. John Hughes, 
Aber Ogwen, ond Person Botwnog Lleyn y pryd 
hwnw. Pan nad ydoed'd Mr. Jones ond bachgenyn 
symudodd ei rieni i fyw i Fangor. Yn fuan wedi iddynt 
symud i Fangor, a phan oedd Mr. Jones tua phedairar- 
ddeg oed, rhwymwyd ef yn brentis mewn swyddfa mar- 
siandwr am bum mlynedd. Tn nghapel Bedford-street 
y oafodd ei dderbyn yn gyflawn aelod eglwysig. Bu yn 
aelod %ddlawn a Uafurus mewn Cymdeîthas Lenyddol 
a berthynai i gapel Bedford Street. Ehwng yr Ysgol 
Sabbothol, a'r Gymdeithas Lenyddol, a'r LlyfrgeH, der- 
bjrniodd lawer o les a gwybodaeth. 

Yn fuan ar ol hyn, cafodd fyned i dderbyn ei addysg 

* Cyn i'r traethodyn hwn fyned i'r wasg, yr oedd Mr. Jones 
wedi jrmadael o Liveipool i Groesoswallt i wemidogaetha ; ac yn 
Hydref 29ain, 1867, derbyniodd Dysteb anrhydeddus gan ei hen 
gyfeillion yn Lîyerpool, yr hon oedd yn cynwys cant a deg piint 
ar ngain mewn aur. 



yGoogle 



36 

o dan Mr. Parry a Mr. Edwards, i Athrofa y Bala. 
Dyma Ue y bu am ddwy flynedd, yn llwyddianus dros 
ben. 0*r Bala aetb i*r Unŵeraity CoUeffe, Llundain, Ue 
y cafodd Honours perthynol i'r Coleg hwnw. Yn y 
flwyddyn 1868, derbyniodd y gradd o B.A. (Bachelor 
of Arts) yn y London Uhẁersity, 

Yn y flwyddyn 1856 cafodd alwad i fyned i wasan- 
aethu yn eglwysi y Methodistiaid Galûnaidd Liyerpool. 
Dyma Ue y mae yn bresenol, ond yr ydym yn dedl ei 
fod, oherwydd ystad egwan ei iechyd, yn bwriadu symud 
Liverpool i gymeryd gofal yr eglwysi Methodistaidd 
yn CroesoswaUt. 

Gyda golwg ar Mr. Jones fel ysgolhaig, Uenor, a phre- 
gethwr, mae yn ddìameu y gaUem ei restru yn y dos- 
barth cyntaf a gododd yn Llanllechid a Llandegai erioed. 
Cawn ei fod wedi ysgiifenu Uuaws o erthyglau rhagorol 
i'r G-Tyddoniadur a'r Traethodydd, yn nghydag amryw 
gyhot Idiadau ereiU. 

Hefyd, ysgrifenodd Esboniad ar Luc ac loan i'r 
" Testament yr Ysgol Sabbothol," a gyhoeddir gan Mr. 
T. Gee, Dinbych. 

Cawn hefyd ei fod yn awr yn parotoi i'r wasg ** Llaw- 
lyfr ar Ddaeareg," yr hwn a fydd, mae yn ddiameu, yn 
chwanegiad gwerth&wr at lenyddLaeth ein cenedl. 

PABGH. WILLIAM BOBEBTS, ABEBaELE. 

Dyma ẃr sydd yn flörwyth cynydd a Uwyddiant eg- 
Iwys y Cameddi. Mae yn ddiau fod yr eglwys hon 
wedi bod yn un o'r rhai mwyaf flörwythlawn mewn 
magu dynion cyhoeddus gyda chrefydd. 

Mab i Mr. E. Thomas, Bontuchaf, Cameddi, yw Mr. 
Boberts, Ganwyd ef yn CütwUan, LlanUechid, yn y 
flwyddyn 1830. Dygwyd ef i fyny gyda chrefydd o'i 



yGoogle 



37 

febyd, ac mae yn llawen genymgael dyweyd na chafodd 
yr eglwys unrhyw ofìd oddiwrtho erioed. Cawn iddo 
gael ei godi i bregethu gan ^rr eglwys y dygwyd ef i 
fyny ynddi yn y flwyddyn 1850. Ẅi bu yn y Cam- 
eddi wedi ei godi i bregethu ond dwy flynedd, pryd y 
symudodd i Abergele i gadw ysgol ddyddiol ; ao yn y 
cyûiod hwnw oedd rhwng ei ddyrchaflad i bregethu a'i 
fynediad i Abergele, bu yn derbyn ei addysg 3^1 athro& 
y Bala. Ordeiniwyd ef i gyflawn waith y weinidogaeth 
yn y flwyddyn 18S1, pryd y galwyd ef gan yr eglwys 
Fethodistaidd yn Abergele i f od yn weinìdog ami ; ac 
yno y mae yn awr. Gyda golwg ar Mr. Eoberts ran 
eî aUuoedd, ac fel pregethwr, nis gallwn lai na'i ystyried 
yn deilwng iV restru yn y dosbarth blaenaf o'r gwein- 
idogion a godwyd yn y ddau blwyf hyn. Mae adnodd- 
au ac ymadferthoedd ei feddyliau yn arddangos cyfoeth 
diderfyn, yn nghyda galluoedd anhyspydd. Mae am- 
rjnw o'r elfenau hjnj sydd yn gwneyd i fyny ddyn gwîr 
£awr wedi cydgyfarfod ynddo ; ond mae yn amlwg mai 
y ddwy elfen eglur yn ei gymeriad fel pregethwr ydyw, 
yr elfen athronyddol a'rfarddonol; ac mae ei ddeheu- 
rwydd yn cyfuno yr elfenau hyny â'u güydd, a'u dwyn 
i ardduU ymarferol, yn ei wneyd yn fuddiol, yn gystal 
ag yn boblogaidd. Gallem ddyweyd hefyd ei fod fel 
bardd yn cael ei restru yn uchel }^ mhlith y beirdd. 
Hae Uuaws o'i weithiau wedi ymddangos yn y Traeth- 
odydd dro i dro, yn gystal mewn barddoniaeth a rhydd- 
ìaith. 

PAECH. WILLIAM J0NE8, LLANLLYFNI. 

Mab i Mr. John J. Llystyn, CaemaesgoUen, Llande- 
goi, a brawd i'r pregethwc parchus a'r bardd tlws Mr. 
B. Llysiyn Jones, a nai i'r diweddar Barch, W. John 



yGoogle 



38 

Llystyn, yw y Paroh. W. Jones. öanwyd ef yn y tŷ 
Ue y mae eì dad yn byw yn bresenol, sef Gae-maes- 
GoÛen, yn y flwyddyn 1835. Galwyd ef i ddeohreu 
pregethu yn y flwyddyn 1858. Derbyniodd ei add^rsg 
gyda Mr. Ebenezer Thomas (Eben Eardd), Olynog, a bu 
amryw flynyddau yn athro& y Bala. Yn y flwyddyn 
1864, cafodd ei o^einio yn Nghymdeithasfa Llanrwst. 
Nid ydym yn gwybod ei fod wedi cyfansoddi unrhyw 
ddam arbenig; eto, bydd yn ysgrifenu rhyw ychydig 
yn aohlysurol. Yr ydym ÿn cael iddo gyfansoddi llu- 
aws englynion, 301 nghydag amryw benillion ar wa- 
hanol destynau. Eto, ychydig fydd ef yn ymwneyd â*r 
gangen hon o lenyddiaeth ; ond mae yn deall y wybod- 
aeth ryfedd hon. Ei elfen ef yw Buwinyddiaeth. Yn 
y flwyddyn 1864, cafodd alwad unfrydolr yr eglwys 
Fethodistaidd yn Llanllyfiii i dd'od yno i V bugeilio, fel 
gweinidog; ac yr ydym yn deall fod ei lafur a*i ym- 
drechion yn cael eu dylyn â llwyddiant. Fel pregeth- 
wr, mae yn meddu ar yr elfenau hyny sydd yn wir 
angenrheidiol i wneyd pregethwr mawr a chymeradwy. 
Bydd hefyd yn cael ei alw yn fynych i weithredu fel 
Beimiad mewn cyfarfodydd llenyddol, ac yn cymeryd 
rhan bwysig yn fynych mewn cyfarfodydd cerddorol. 
Gallem ddyweyd fod ei glod trwy'r wlad fel Beimiad 
teg a chyfiawn. 

FABOH. EOBEBT JONES, OAEBGTBI. 

Mab yw Mr. Jones i'r diweddar Eichard Jones, Win- 
llan, Llanllechid ; a nai i'r diweddar Owen Jones, Ma- 
chine. Ganwyd ef yn y Winllan, yn y flwyddyn 1817. 
Ychydig foddîon addysg a gafodd ; ond trwy ei lafor 
a'i ddiwydrwydd, daeth jn feddianol ar gryn raddau o 
wybodaeth, yn neillduol felly mewn Duwinyddiaeth. 



yGoogle 



39 

Tn y flwyddyn 1842, codwyd ef i bregethu gyda'r 
Trefoyddion Calfinaidd yn y Gatehouse. Yn fuan ar ol 
hyn, symudodd i fy w i Gaergybi. Tn y flwyddyn 1 867, 
mewn cymanfa yn Llanéefai, cafodd ei ordeinio yn 
weinidog. Ystyrid ef yn bregethẁr parchus a chymer- 
adwy , 

YR ANNIBYNWYR: 

PABCH. EOBEET MOrtHIS GRIFFITH, BLACHPOOL. 

Ganwyd y gweinidog parchus hwn yn Penybonc, 
Llandegai, yn y flwyddyn 1776. Pan yn fachgen ieu- 
anc, gweithiai fel chwarelwr yn Chwarel y Oae. Cod- 
wyd ef i bregetha yn hen Gapel yr Achub gyda'r 
Methodistiaid Calfinaidd, a hyny pan ydoedd tua 18 
mlwydd oed. Yn fuan wedi hyn, aeth i Loegr i'r 
ysgol, ac oherwydd rhyw annghydwelediad â'r Trefn- 
yddion Calfìnaidd, ymadawodd oddiwrthynt, ac aeth at 
yr Annibynwyr ; ac yn fuan cafodd ei ordeinio yn wein- 
idog ar yr eglwys Annibynol Seisnig yn BlackpooI, yn 
Swydd Lancaster. Bu yn weinidog yn y lle hwn am 
tua 50 flynyddoedd ; a chafodd ei lafur ei fendithio â 
Uwyddiant mawr. !Nid ydym yn deall iddo ysgrifenu 
fawr yn ystod ei oes, ond yr oedd fel pregethwr yn un 
o'r dosbarth mwyaf hyawdl a doniol. Talai ymweliad 
yn awr ac eilwaith â'i gymydogaeth enedigol, Bethesda, ' 
a byddai ar y prydiau hyny bob amser yn pregethu Cy- 
mraeg. Bu farw yn BIackpooI, yn y flwyddyn 1858, 
yn 82 mlwydd oed. 

PARCH. OWEIÎ JOOTS, NANT-Y-BENGLOG. 

Mab ydy w Mr. Jones i Mr. J. Wiiliams, Maesgaradog, 
Llandegai, ac ewythr i'r Parch. 0. Jones, Ystalyfera, o 
frawd ei dad. Ganwyd 0. Jones yn Maesgaradog, yn y 



yGoogle 



40 

flwyddyn 1810. Ycliydig o ddim moddion addysg a 
gafodd ef erioed. Nid oedd yn y ddau blwyf hyn ne- 
mawr ddim moddion addysg pan oedd Mr. Jones yn 
fachgenyn; ond trwy ei lafur a'i ddiwydrwydd ei hun, 
cyraeddodd i gryn raddau o wyboHaeth, yn euwedig 
felly mewn duwinyddiaeth. Yn y flwyddyn 1841, cod- 
wyd ef i bregethu gan yr eglwys Annibynol yn Bethes- 
da, ac yn y flwyddyn 1864, ordeiniwyd ef i gyflawn 
waith y weinidogaeth, ac i gymeryd gofal yr eglwys 
fechan yn !N"ant-y-Benglog. 

Cawn fod Mr. Jones yn bregethwr da, ac yn dra chy- 
meradwy yn mhlith ei írodyr. 

PABCH. wtlliam: williams, nefyn. 

Ganwyd Mr. WiUiams yn Pantdreiniog, ger Bethesda, 
yn y flwyddyn 1829. Bu yn derbyn ei addysg yn 
athrofa yr Annibynwyr yn y Bala. Dechreuodd bre- 
gethu yn y flwyddyn 1850, ac yn y flwyddyn 1855 
cafodd alwad i dd'od i wasanaethu yr eglwys Annibynol 
yn Nefyn, yn yr hwn le y mae yn bresenol. 

Yr ydym yn deall fod Mr. Williams wedi cyraedd 
graddau Iled uchel fel dysgawdwr. Mae yn dduwinydd 
galluog, ac yn ymresymwr cadam. Mae fel gweinidog 
a phregethwr yn boblogaidd a gwir gymeradwy yn y 
Cyfundeb y perthyna iddo. 

PAECH. THOMAS T, WILLIAMS, LLANDDEUSAOT. 

Cawn i'r diweddar weinidog parchus uchod gael ei 
eni yn Pant-dreiniog, ger Bethesda, yny flwyddyn 1881. 
Dechreuodd Mr. "Williams bregethu yn 1857, ac ordein- 
iwyd ef i gyflawn waith y weinidogaeth }ti 1861, pryd 
yr aeth i fageilio yr eglwys Annibynol yn Llanddeu- 
sant, Mon. Yr ydym yn deall mai yn athrofa y Bala y 



yGoogle 



41 

hu yn derbyn ei addysg. Gallem ddyweyd yn hyf ei 
fod yn bregetliwr da. Pregetliai yn goeth, gafaelgar, 
^c effeìthiol. Dywed y Parcli. M. D. Jones, Bala— -ei 
ddiweddar athraw — amdano, " ei fod yn fy fyr i wr dyfal, 
yn gristion gloew, ac yn bregethwr tra chymeradwy." 
Yr oedd hefyd yn draddodwr hyawdl. Yr oedd siarad 
jn berfiDûth naturiol iddo. £a farw Meheûn lOfed, 
1863, yn 31 mlwydd oed. 

PABCH. SAMT7EL JONES, MIBDLE GRANYILLE. 

Mab i'r diweddar Mr. John Thomas, Bethesda, yw 
S, Jones, yr hwn a anwyd yn Bethesda yn y flwyddyn 
1831. Nid ydym yn gwybod fod S. Jones wedi cael 
nemawr o fanteision addysg ; eto, trwy ei lafar a'i ddi- 
wydrwydd ei hun wedi noswylio, cyraeddodd i gryn 
raddau o enwogrwydd mewn dysg a gwybodaeth. Gdl- 
■em ddyweyd iddo feistroli yr iaith Gymraeg a'r Seisneg 
i raddau pell iawn. Yn y flwyddyn 1860, cafodd ei 
^odi i bregethu gan yr eglwys Annibynol yn Bethesda ; 
ac yn y flwyddyn 1864, cafodd alwad gan yr eglwys 
Annibynol yn Middle Granyille, America, i dd'od yno 
i'w gwasanaethu fel gweinidog. Ufuddhaodd i'r alwad, 
ac aeth yno, lle yr ordeiniwyd ef i gyflawni hoU waith 
y weinidogaeth. Mae yn dda genym gael dyweyd fod 
ei lafiir, a*i Iwyr ymroddiad i'r weinidogaeth, yn cael eu 
dylyn á llwyddiant anarferol yn nhir y gorllewin. 

PAROH. DAVID T. WmJAMS, BHUDDLAN. 

Mae yn deilwng o sylw fod^Mr. Williams ỳn frawd 
Vt Parchn. "W. Williams a T. T. "Williams, am ba rai y 
mae genym ychydig sylwadau o'i flaen ef ; ac hefyd eu 
bod yn feibion i Mr. Thomas Williams, Llwybrmain, 
Mynydd Llandegai, a phregethwr cymeradẁy gyda'r 
Annibynwyr. 

Digitized by VjOOQIC 



42 

Ganwyd y Parch. D. T. "Williams yn yr nn man a'i 
ddau frawd, a hyny yn y flwyddyn 1841. Dechreuodd 
ar y gwaith mawr a phwysig o bregethu yn y flwyddyn 
1861. Aeth yn fiian ar ol hyn i athrofa yr Annibyn- 
wyr yn y Bala i dderbyn ei addysg. Yn y flwyddyn 
1866, cafodd alwad gan yr eglwys Aonibynol yn Rhudd- 
lan i dd'od yno iV gwasanaethu fel gweinidog, ac felly 
ordeiniwyd ef ar y pryd. Er nad yw Mr. "WiUiams ond 
ieuanc yn y weìnidogaeth, gystal ag o ran oedran, eto 
yr ydym yn deall fod ei weinidogaeth yn y lle yn cael 
ei dylyn â llẁyddiant mawr. Mae o feddwl treiddgar, 
ac yn siaradydd rhwydd a naturiol ; yn ddiwinydd da, 
ac yn bregethwr hynod o gymeradwy yn y Cyfimdeb 
Annibynol. 

PABCH. OWBN JONES, YSTALYFERA. 

Mab ydyw jMr. Jones i Mr. John Jones, Maesgarad- 
og, Llandegai. Ganwyd ef yn Maesgaradog, yn y 
flwyddyn 1844. Pan yn fachgen, bu yn derbyn addysg 
yn yr Ysgol Genedlaetìiol Tyntwr. Wedi iddo dyfu i 
dipyn o faint, ymroddodd o ddifrif i addysgu ei hun8ui 
mewn gwahanol gangenau gwybodaeth. Pan yn 18 
mlwydd oed, codwyd ef i bregethu gan yr eglwys 
Annibynol yn Bethesda. Yn fuan ar ol hyn, aeth i dder- 
byn ei addysg i athrofa yr Annibynwjrr yn y Bala. Bu 
yno am dymor, ao yna fe aeth i Brif athrofa Glasgow yn 
Scotland; ao yn Mehefin 1866, ordeiniwyd ef yn 
weinidog ar yr eglwys Annibynol yn y Wem, Ystal- 
yfera, Swydd Morganwg. Gallem ddyweyd fod Mr. 
Jones wedi cyraedd graddau uchel mewn dysgeidiaeth, 
ac fel pregethwr ystyrir ef yn un tra rhagorol, cymerad- 
wy, a phoblogaidd. 



yGoogle 



43 



Y TRBFNYDDION WBSLBYAIDD 

PABCH. BICHAED HUGHES, SHILOH. 

GanwydMr. HughesynTre'rgarth, Hydref21, 1819. 
Enw ei dad oedd "Williaia Hughes, yr hwn oedd wedi 
«ymud Dre'rgarth i Braichtalog er's amryw flynyddau 
<;yn marwolaeth B. Hughes. Dyma lle y mae ei fam 
yn byw hyd yn bresenol. Mae yn ymddangos na chaf- 
odd nemawr o fanteision i gyraedd hyd yn nod ddysgeid- 
iaeth g^ŵedin pan yn fachgen ieuanc. Aeth i'r 
chwarel yn ieuanc iawn, ac felly tyfodd i fyny yn fach- 
gen Ued ddiddysg, a lled wyllt. Tr ydym yn cael ei 
fod tua 19 oed pan yr ymaflodd peth yn bwysîg iawn ar 
ei feddwl gyda golwg ar ei gyflwr ysbrydol rhyngddo 
a'i Dduw. Yn nechreu y flwyddyn 1889, yr ydym yn 
cael iddo ddechreu pregethu. Efleithiodd claddu ei 
daid — yr hen bregethwr doniol Mr. Owen Pritohard, 
Braîchtalog — efleitìiiodd ei gladdedigaeth arno gymaint^ 
fel y dywedodd ar ol hyny ei fod fel pe buasai yn clyw- 
ed ei daid yn gwaeddi amo o*r bedd, gan ddywedyd 
wrtho, " Tir awb, Eichabd, ctmeä ft lle." Ar ol y 
diwmod hwnw, ni theimlodd ei hun yr un dyn byth. 
Dywed, " Deffirôdd fy meddwl oddifewn i mi, ac aros- 
odd argraff annileadwy ar fy nghalon mai fy lle i oedd 
pregethu yr efengyl." Cawn iddo yn y flwyddyn 1840 
gadw ei hun yn yr ysgol yn Nghaemarfon, er cyraedd 
graddau o ddysg, ac ychydig o gydnabyddiaeth o'r iaith 



Yn y flwyddyn 1841, fe'i cynygiwyd allan i'r gwaith 
teithiol, yn unol â threfii y Cyfundeb "Wesleyaidd, 
ac fe osodwyd ei enw ax j Zùt of Beser^e. Yn Awst 
yr un flwyddyn, fe aeth i sir Pon, i deithio ar gyflog, 
trwy gylchdaith Beaumaris. Yn Awst, 1842, fe'i 



yGoogle 



44 

galwyd e£ allan i'r gwaith gan y Gynadledd. 
Sefydlwyd ef yn weinidog yn Beanmaris, i lafurio da» 
arolygiaeth y Parch. D. WiUiams. Symudwyd ef oddi- 
yno yn Awst, 1843, a sefydlwyd ef yn y Wyddgrug, i 
gydlaforio â'r Parch. E. Príchard. Mae yn ymddango» 
maì ei brif alluoedd meddyliol oeddent y galluoedd i 
nnrcHTMTGU, a'r gallu i gofio. Ein meddwl wrth ddy- 
weyd hyn ydyw, fod y dychymyg a'r cof yn fwy amlwg 
ynddo na*r gálluoedd ereill. Fel Pregethwr, yr oedd yn 
nn o'r rhai mwyaf doniol a hyawdl a feddai y Cyfnndeb. 
Gallwn ddyweyd yn hyf amdano, fod ynddo bob cy- 
mhwysder i wneyd pregethwr cymeradwy yn Nghymru. 
Yr oedd ei ymddangosiad personol yn ffafriol iawn idda 
yn yr areithfa — ei dymer gynhes ef, ei lais grymus, 
cyraeddgar, ac effeithiol. Yr oedd yr hoU bethan 
hyn yn peri i bawb ddyweyd ,mai pregethwr tra 
rhagorol ydoedd. jSTid ydym yn gwybod iddo gyfan- 
Boddi rhy w lawer. Ysgrifenodd ddwy bregeth ragorol 
pan yn yr ysgol yn Nghaernarfon. Cyhoeddodd hwy 
yn Uyfiyn bychan chwecheiniog. Eu pynciau oeddent, 
"Crefydd Eoreuol;" (Preg. xii. 1;) a "Llywodraeth 
Duw." (Salm xciii. 1 — 6.) Bu farw yn y flwyddyn 
1847, yn 28 mlwydd oed. 

PABCH. WrLLIAM M, WILLIAMS, BBYHBO. 

Mab ydoedd y gẁr ieuanc hwn i Mr. MorrisWîUiams, 
pregethwr cymeradwy yn y Cyfundeb Wesleyaidd, yr 
hwn sydd yn byw ger Tre'rgarth, Llandegai. Ganwyd 
"W. M. WiUiams yn y flwyddjm 1 836. Mae yn ym- 
ddangos i Mr. WiUiams dreuHo y rhan foreuol o'i oes 
yn debyg fel y gwna y rhan f wyaf o blant dynion ; eto, 
yr oedd yn meddu ar chwaeth dda, a chiyn lawer o 
wybodaeth, pan nad ydoedd ônd gŵr ieuanc iawn. Byw- 



yGoogle 



45 

yd moesol, ond annglirefyddol, oedd nodwedd tymor 
boreu eî oes. Tr oedd yn meddu ar dalentau naturiol 
gwerthfawr. Ychydig y bu yn pregethu yn gynorth- 
wyol yn ei gylchdaith ei han, ond dangosai ei gynydd 
yn amlwg i bawb. Aeth trwy yr arholiadau gofynol yn 
y Cyfarfod Talaethol yn wir foddhaol, ac wedi hyny aeth 
trwy yr arholiadau o flaen y pwyllgor yn Llundain. 
Felly galwyd ef i waith y weinidogaeth gan y Gynadl- 
edd yn y flwyddyn 1861. Gosodwyd ef i lafurio yn 
nghylchdaith Coedpoeth, ger Brymbo. Derbyniodd gy- 
meradwyaeth mawr ar ddechreuad ei weinidogaeth. 
Addawai wneuthur gweinidog gwir ddefnyddiol" ac 
ymroddgar. Yr oedd fel Pregethwr yn oleu, athraw- 
iaethol, a dylanwadol. Yr oedd yn meddu ar dreidd- 
garwch a chraffder annghyffredin fel duwinydd. Yr 
oedd hefyd yn meddu ar ddoniau ac hyawdledd anhysp * 
ydd. Claddwyd ei ran farwol yn ymyl capel y Wes- 
leyaid yn Coedpoeth, yn 26 mlwydd oed. Mae yn ddi- 
ameu fod y gofgolofn sydd ar ei fedd yn arwydd amlwg 
o'r parch a'r teimlad da oedd yn mynwes y cyfeillion yn 
y gylchdaith hono tuag at eu hanwyl a'u diweddar wein- 
îdog. Yn bresenol, cawn adael ein hen gyfaill gyda 
dymuno ''heddwch i'w Iwch." 

PABCH. HUGH HUGHES, CAEBLLEON. 

Mab ydyw Mr. Hughes i'r diweddar "W. Hughes, 
Braichtalog, Llandegai, a brawd i*r diweddar weinidog 
parchus R. Hughes, Braichtalog. Ganwyd ef yn y lle 
uchod yn 1842. Ychydig o foddion addysg a gafodd yn 
nyddiau ei ieuenctyd, ond yr oedd yn amlwg fod ynddo 
elfenau hanfodol i wneyd dyn da. Codwyd ef i bre- 
gethu gan yr eglwys Wesleyaidd yn Shilo, yn y flwydd- 
yn 1863, ac yn y flwyddyn 1865, cafodd ei ddyrchafti 



yGoogle 



46 

i'r weinidogaeth, pryd y gosodwyd ef yn Nefyn am 
dymor byr, ond symudwyd ef oddiyno i Gaerlleon, lle y 
mae yn bresenol. Ehestrir ef yn nn o'r pregethwyr 
mwyaf poblogaidd yn y Cyfimdeb. 

BBDYDDWYR. 

PAHCIH. W. J. EYAITS, LLANFAIR-TALHAIABN. 

Ganwyd Mr. Evans yn Bethesda, yn y flwyddyn 1844. 
Mab ydy w i Mr. John Evans, Ogwen Terrace, Bethesda. 
Bu yn derbyn ei addysg yn ngholeg y Bedyddwyr yn 
Hwlffordd am dair blynedd, lle y cyraeddodd gryn radd- 
au enwogrwydd fel ysgolhaig. Tn y flwyddyn 1863, 
codwyd ef i bregethu gan eglwys y Bedyddwyr yn Be- 
thesda, a chafodd alwad yn 1866 gan eglwys y Bedydd- 
wyr yn Llanfair-talhaiam i dd'od yno i'w bugeilio. Yr 
ydym «yn deall fod Mr. Evans yn ẁr ieuanc hynod o 
obeithiol, ac fel pregethwr yn wir gymeradwy. 



n. — Y PREGETHWYR CYNORTHWYOL. 

^fy^> EGYB ag y sylwasom am y Gweinidogion, nas gallem 
MX ystyried yr oll ohonynt hwt/ yn teilyngu eu rhestru 
yn mhlith " Enwogion Llanllechid a Llandegai," gallem 
grybwyll yr un peth am y Pregethwyr ; ond yn gymaint 
a*u bod yn ddosbarth o gryn ddylanwad yn y wlad, fel 
ag y maent yn ddynion cyhoeddus, dichon na fyddai yn 
ormod i ni eu hystyried yn deilwng o'u rhestru yn y 
wedd ganlynol yn mhlith "Enwogion Llanllechid a 
Llandegai." 



yGoogle 



47 

irODIADAW AB RAI O'b PRBGETHWTB CYNOBTHWTOL. 

Dechreu Bn 

£nwau. Trigleoedd. Ganed. Pregefhu. Farw. 

METHODISTIAID. 

Mr. Thomas Hughes Hen Gapel 1734 1767 1821 

" JohnWilliams Llandegai 1755 1800 1816 

" Henry Williams Tre'rgarth 1771 1814 1823 

" WilliamWilliamsOameddi 17»0 1819 

" JohnWilliams Cameddi 1794 1822 1845 

'* OwenEoberts Inclain 1813 1832 1846 

" Benjamin Jones Oameddi 1818 1838 1844 

" Eichard Jones Jemsalem 1822 1847 

"DavidDavies Oilgeraint 1819 1848 1865 

" Hugh Eoberts Inclain 1810 1849 

*' Thomas Williams Cilfodan 1808 1856 

"' John W.WiUiams Gate House 1842 1862 

" William E. Jones Jerasalem 1840 1863 

" John E. Williams Gate House 1845 1863 

" E. Llystyn Jones Penygroes 1830 1865 

*' Griffith Williams Penygroes 1841 1865 

" John Owen Jerasalem 1841 1865 

•* John Dayies Eachub 1843 1867 

" John O. Jones Jerasalem 1839 1867 

WBSLEYAID. 

" Owen Pritchard Braichtalog 1775 1808 1838 

" WiUiam Williams Pandy 1777 1798 1847 

" Morris Williams Shilo 1811 1833 

" Eobert Moses Shilo 1806 1839 1860 

" George Moses Shilo 1818 1840 1843 

" ElHs Griffith Shilo 1819 1840 1849 

" John WiUiams Shüo 1814 1843 

" WilliamOwen Waenhir 1830 1848 

" Henry Williams Shilo 1816 1849 

" Griffith Owen Hen Dyrpike 1833 1853 1860 

" W. J. Parry Tre'rgarth 1834 1855 1866 

" John Ellis Talgae 1804 1857 

*' E. P. Evans Tre'rgarth 1840 1859 

" Owen Hughes Braichtalog 1845 1863 

" Thomas Griffith Braichtalog 1846 1865 

" WiUiamWilliamsBethesda 1850 1867 

" Owen Owens Ddolgoch 1848 1867 



yGoogle 



48 

Dechreu Bti 
Enwan. Trigleoedd. Oaned. Fregethu. Farw. 

ANNIBYNWYR. 

Mr. Eichard Thomas Oerygllwydion 1777 1802 1850 

" Luke Moses Cilgeraint 1804 1829 

" Eobert Jones Bethesda 1812 1837 

" WiUiam Dayies Bethesda 1807 1843 

*• Thomas Wüliams Ammana 1807 1846 

** WilliamWilliamsTre'rgarth 1814 1847 

" William Eoberts Bethesda 1836 1860 

" John Ffoulkes Bethesda 1843 1863 

" WiUiamWiUiamsBethesda 1842 1863 

" WiUiam Jones Oarmel 1842 1864 

BEDYDDWYR. 

" Wmiam Owen Carneddi 1805 1853 

" Hugh WiUiams Bethesda 1845 1166 

NODIADATJ AB RAI O'b PREGETHWYR OTOORTHWYOL. 

Thomas Hughes, Hen Gapel, a bregethodd y bregeth 
gyntaf erioed gyda*r Trefnyddion Oalfìnaidd yn mhlwyf 
IJanUeohid. Codwyd ef i bregethu yn Mochdre, Sir 
Ddinbyeh, a daeth i fyw i dŷ Oapel yr Achnb. Oawn fod 
T. H. yn fardd Ued dda hefyd. 

JoHN- WiLLLAMs, Llandegai, oodd y pregethwr a god- 
wyd gyda'r Trefiiyddion Oalfinaidd yn LlanUechid a Llan- 
degai. Yn ei dŷ ef y pregethwyd y bregeth gyntaf erioed 
yn mhlwyf Llandegai. Bu pregethu yn ei dŷ am tuag 
wyth mlynedd. Mae yn ymddangos nad oedd ond pre- 
gethwr bychan ; eto, yr oedd ei lafur, ei ffyddlondeb, a*i 
dduwiolfrydedd yn peri ei fod yn wir gymeradwy. 

OwenPriohard, Braichtalog, oeddy pregethwr hynaf 
yn y ddau blwjrf gyda'r Wesleyaid. Yr oedd yn bregeth- 
wr da, egwyddorol, a sylweddol iawn. Yr oedd yn wir 
gymeradwy gan ei Gyfundeb. 

EiOHARD Thomas, Oerygllwydion, oedd un o'r rhai 
hynaf gyda*r Annibynwyr yn y ddau blwyf . Yr oedd yn 
dduwinydd da, ao yn ymresymydd cadarn, ond yn Ued 
ddiffygiol o hyawdledd poblogaidd ; eto, hoffîd ef yn fawr 
gan bob dyn egwyddorol. 

JoHN WiLLiAMS, Oarneddi, a ystyrir yn bregethwr tra 



yGoogle 



49 

buddiol; er ei fod fel areithiwr yn Ued ddiffsrgiol ; eto, 
byddai pob gwrandawr meddylgar yn.bur siwr o glywed 
rbywbeth yn mhob pregeth gwerth ei gofio. Yr oedd yn 
tm o'r Oymreigwyr goreu yn ei ddydd. Adnabyddid ef y 
pryd hwnw wrth yr enw " John Williams y Gramadeg- 
wr." Mae yn debyg iddo wneyd mwy na neb arall yn yr 
ardaloedd hyn, oddigerth Gutyn Peris, tuag at hyflforddi 
yr anwybodus o reolau y Gymraeg. Yr oedd hefyd yn 
&rdd Ued dda. Cyfansoddodd lawer, a'r rhai hyny gan 
mwyaf yn y mesurau caethion. Cyfansoddodd amryw 
draethodau campus, un ar Bagoroldeb y Gymraeg, un 
araU ar Wahan-nodiad, &c. Bu fyw lawer o flynyddau 
yn Mangor, ac yma y bu farw. 

EiiLis Griffith, BraichtaIìOG, oedd bregethwrpoblog- 
aidd a chymeradwy. Mab ydoedd i Gutyn Peris. Bu am 
lawer o flynyddau yn ysgol-feistr Uwyddianus jm Aber- 
ystwyth, mewn ysgol berthynol i'r Wesleyaid. Ehodd- 
wyd canmoUaeth uchel i*w ysgol yn y ^^Llyfrcm Oleisioìi.*^ 
Cafodd ei raddio yn uchel gan y Norrml Seminary, Olas- 
gow. Yr oedd yel fardd da hefyd. Cawn iddo gyfansoddi 
cryn lawer mewn rhyddiaith a barddoniaeth. 

EobeetMoses, Shilo, oeddbregethwr doniol annghy- 
fOredin, a Ued egwyddorol, acystyríed eifanteision: nid 
oedd ond dyn wrth ei ddiwmod gwaith. Bu fiirw yn 
America yn 1860. 

DavidDavie8, Cilgeeaint, a gyfiifir yn bregethwr da, 
ac yn myned ar gynydd mewn ysbryd a dawn i bregethu 
yn ei flynyddoedd olaf. Yr oedd wedi ymadael o Bethes- 
da yma er*s yn agos i 20 mlynedd. Bu yn OruchwyUwr 
am flynyddau yn Ehiw, Ffestiniog. Yr oedd er's blyn- 
yddau wedi ymadael i gymeryd goruchwyUaeth chwarel 
yn Corris, Ue yr enülodd barch a chymeradwyaeth mawr 
y gweithwyr yn y Ue. 

JoHN WiLLiAMS A Henr Y WiLLiAMS, Shilo, sydd frod- 
yr, ac yn bregethwyr tra egwyddorol a chymeradwy. Mae 
y ddau yn Uaforio yn yr Amerìca er's amryw flynyddau. 



yGoogle 



50 
PENNOD II. 

Y BEIBDD. 

fCHYDiG ddynion o enwogrwydd mawr, megys ag 
y crybwyllasom o*r blaen, a godwyd yn Llandegai 
ua Llanllechid erìoed, rbai ag y gallem eu hystyried yn 
gewri o ddynion. Eto, gallem enwi rhai wedi ym- 
ddyrchafá yn Ued uchel fel ieithwyr, rhifyddwyr, 
pregethwyr, meddygon, cerddorion, beirdd, &c. ; a'r 
rhai hyny wedi eu magu yn y plwyfydd uchod. Prin 
y gallem ddyweyd hyn am ein Beirdd. Ni fagwyd yn- 
ddynt Eardd erioed ag y byddai yn briodol ei osod yn y 
dosbarth cyntaf. Yn bresenol ni a gawn enwi y Beirdd 
hyny ag ydym yn ystyried yn deilwng o'u rhestru yn 
mhlith " Enwogion Llanllechid a Llandegai." 

Crybwyllasom eisioes am enwau rhai ag yr ydym yn 
eu hystyriedynfeirdd da, megys John Bŵgers, o Bant-y- 
firwdlas ; William Abraham, Cil-treflys ; Abraham Wil- 
liams, Gwaen-y-gwiail ; Richard Jones, Llanllechid; 
Morris Griffith, Llanllechid ; &c- 

Awn yn mlaen yn bresenol i enwi y gweddiU o'r 
Beirdd, gan ddechreu gydag 

OWEN WILLIAMS (Bronydd). 
Ganwyd ygẁrhwn yn y fllwyddyn 1746. Yr oedd yn 
dad i Elias 'Williams, Bronydd, Llanllechid, ac yn daid 
i John Williams, Bed Lion, Llanllechid. Derbyniodd 
0. Williams ei addysg foreuol mewn ysgol ddyddiol yn 
Eglwys Llandegai. Ystyrid ef yn llenor gwych yn y 
dyddiau hyny : cydnabyddir ef fel bardd yn rhagori ar 
ei hoU gyd-blwyfolion. Cyfansoddodd amryw awdlau 
rhagorol, englynion gorchestol, yn nghyda Uuaws o 
gerddi, &c., ü-a dyddorol. Ychydig a ymddangosodd 
trwy'r wasg o'i weithiau, ac mae hyny yn resyn. 
Mae yn ffaith fod 0. WiUiams yn tra rhagori ar ei gyf- 
oedion mewn dysg ac athryUth. Yr ydym yn cael ei 



yGoogle 



51 

fod yn Gymreîgydd campus, yn Sais rhagorol, ac yn 

Lladìnwr da : gallaî ddefayd^o Seisneg a'r Lladin yn 

rhwydd, yr hyn oedd yn beth annghyfBredin i hygwr yn 

ei ddyddiau ef. Fel gwladwr hefyd yr oedd yn un o'r 

rhai rhagorolaf yn y plwyf : byddai ei air ef fel cyfiraith 

yn y cyfarfodydd plwyfol. Pa swydd bynag a roddid 

îddo, yr oedd yn meddu cymhwysderau digonol i'w chyf- 

lawni. Tr oedd yn ẃr ag y rhoddid llawer iawn o ym- 

ddiried ynddo yn y plwyf. Bu farw Ehagfyr IS, 1820, 

yn 74 mlwydd oed. Gallem ddyweyd fod ei fab Elias 

Williams yn wladwr iawn, yn ysgolhaig da, ac yn 

hynafìaethydd rhagorol. 

JAMES HTTGHEs {logo Fychan). 

Ganwyd " lago Fychan," neu " James y Nant," fel y 

galwai rhai ef, yn Tanymarian, LlanUechid, yn y fllwydd- 

yn 1757. Yr oedd yntau yn cael ei ystyried yn hen 

brydydd da yneiddydd. Cyfansoddodd rai awdlau a 

chywyddau, Uuaws mawr o englynion, ac ugeiniau o 

gerddi a charolau. EniUodd hum punt mewn Eistedd- 

fod yn Beaumaris. Bu yn fuddugol amryw weithiau 

heblaw hyny. Derbyniodd lawer o gyfarwyddiadau 

barddonol gan G. Peris. Tr oedd yn gyfaill mawr he- 

fyd gyda '* Twm y Nant," a bu gydag ef lawer gwaîth 

yn chwareu ei ''lnterludeJ^ Pan yn bedwar ugain a deg 

mlwydd oed, wrth edrych ar ffordd haiam Caer a 

Chaergybi, cyfansoddodd gerdd dra dyddorol, yn yr hon 

y mae y llinellau hynod canlynol : 

" Ffordd yw hon, fPwrdd â hi, 
O Gaer, trwy Aber, i O-aergybi : 
Y dwr glän a'r tän ^lo 
A yr y flaena' yn ddiflino." 

Dywedir na fii priodas gyda'i gilydd am gyhyd o amser 
er cyn cof yn mhlwyf Llanllechid a phriodas lago Fych- 
an : parhaodd am 79 mlynedd ! Bu farw yn y flwydd- 
yn 1855, yn 98 mlwydd oed. 



yGoogle 



52 

HUGH WILLIAMS {Hugh Chchydd). 

Ganwyd H. Williams yn y BÄchub, LlanUechid, 
yn y flwyddyn 1770. Ýstyrid ef yn brydydd mau- 
ylgraff a dysgedig tua deugain mlynedd yn ol. Cyf- 
ansoddodd lawer iawn o englynion, cerddi, a charolau ; 
ba rai y mae llawer wedi eu hargraffu. Yr oedd yn Sais 
da, ac yn hanesydd manwl. Ddeugain mlynedd yn ol, 
nid oedd neb yn y plwyfydd hyn a wyddai nemawr ddim 
o hanes teulu breninol Lloegr, &c., ond efe. Bu yn 
glochydd yn Eglwys St. Ann's am 29 mlynedd. Bu 
farw yn 1850, yn 80 mlwydd oed. 

PAEOH. H. HUGHEs {Tegai). 

Fel Bardd, ac nid fel Pregethwr, y darfu i Hugh Tegaî 
epwogi ei han. Mae yn wir ei fod yn bregethwr da, - 
jrn dduwinydd galluog, ac yn ymresymwr cadam. 
Cyfansoddodd lawer o lyfrau gwerthfawr a galluog. 
Cawn iddo gyfansoddi y Uyfrau canlynol, at luaws mawr 
o draethodau i'r Cofhodolion Chwarterol, megys y 
Traethodydd, y Beimiad, &c. Cawn enwi " Bwrdd y 
Bardd," "Tr YsgrifeU Gymreig," "Gramadeg," 
^'Agoriad Gwybodaeth," " Cadwedigaeth Babanod," 
^'Adolygiad ar Eliseus Cole," '* Llyfr ar Resymeg," 
*' Cofìant y Parch. J. Jones, Talysam," *' Wesleyaeth 
ac Annibyniaeth," " Yr Esboniadau," "Y Pedair 
GoruchwyHaeth," &c. Rhestrir Tegai yn uchel yn 
mysg Beirdd eî oes. Cyfansoddodd lawer o ddamau 
gorchestol. Yr oedd yn feddianol ar syniadau coeth, 
iaith dda, ac ystyrid ef fel un wedi meistroli y gy- 
nghanedd yn dda. Ymgeisiodd amryw weithiau am y 
Gadair Farddol; ond bu raid iddo fyned i ffordd yr hoíl 
ddaear cyn enill yr un. Cawn iddo fod yn bur agos 
amryw weithiau. 

Fel Cymreigydd, ystyrid Tegai ar y blaen. Dywed 



yGoogle 



53 

Dr. Edwards, o'r Bala, am ei Ramadeg, " ei fod yn 
rhagori ar yr un sydd genym yn yr iaith Gymraeg, yn 
neillduol feUy o ran ei athroniaeth." Fel Beimiad cyd- 
nabyddir ef fel un gwir gymhwys o ran craffder a man- 
ylrwydd. Dywed G. Hiraethog am ei gymhwysder hyd 
yn nod i dafoH y Beirdd fel hyn, " BEwyrach y cyfyd ysfa 
ar rywun arall mẁy cyfarwydd (na Büraethog ei hun) i 
ad-daâenu y beirdd hyn. Beth a fyddai i Hugh Tegai 
droi ei law at y gorchwyl ? Meddyliem fod ei gy- 
mhwysderau ef at y gwaith hwn yn rhagorol." Gadawn 
Tegai yn yr ystjrr uchod, a gwnawn ychydig nodiadau 
ar hanes ei fywyd. • 

Mab ydoedd i'r diweddar Thomas Hughes, Tre'r- 
garth, Llandegai. Ganwyd ef yn y Ue uchod yn y 
âwyddyn 1805. Ychydig, os ^m moddion addysg a 
gafodd yn moreu ei oes. Pan y daeth i faintioli i alla 
gweithio, aeth i chwarel Cae-braich-y-cafii i weithio fel 
ohwarelwr. Ond yr oedd pan yn ieuanc yn meddu ar 
alluoedd naturiol cryfìon, a daeth trwy ei lafur al ddi- 
wydrwydd yn feddianol ar gryn lawer o wybodaeth. 
Codwyd ef i bregethu pan yn lled ieuanc gyda'r Wes- 
leyaid yn Tre'rgarth. Bu yn pregethu gyda hwy 
fel un Cynorthwyol am amry w flynyddau. Symudodd 
•ei gartref, ^ ymunodd gyda'r Annibynwyr. !N"i bu ju. 
hir cyn cael galwad i gymeryd gofal yr eglwys Amû- 
bynol yn Llanrug. Symudodd oddiyno i Bwllheli, ac o 
BwUheli i Hanchester, ac o Manchester i Aberdare. Ba 
yn y lle hwn am amryw flynyddau, ac yno y bu farw, 
yn ý flwyddyn 1864, yn 59 inlwydd oed. 
JOHN THOMAS {Ogwen). 

Mab yw Ogwen i'r diweddar Bichard Thomas, Penisa'r- 
nant, Llanllechid, yr hwn a fu yn Oruchwyliwr cyfrifol 
yn chwarel Cae-braich-y-cafn am lawer o flynyddoedd. 
Ganwyd Ogwen yn y flwyddyn 1811. Cydnabyddir 



yGoogle 



54 

gan bawb ei fod yn llenor ac yn fardd dysgedîg. Ystyr- 
id ef yn meddn awen lednais, chwaeth goeth, teimlad 
tyner, ac yn feddyliwr clws. Mae wedi cyfansoddi am- 
ryw englynion gorchestol, yn nghyda lluaws o benillion 
prydferth ac awenyddol ar wahanol destynau; ac mae 
rhai ohonynt yn gyfansoddiadau buddugoL Pe buasai 
Ogwen wedi ymroi ati o ddifrif, nid oes un amheuaeth 
na fuasai wedi enill iddo ei hun saâe uchel yn mysg y 
Beirdd Cymreig. 

WILLIAIC B. WILLIÂMS, FENYGBOES. 

Cawn i Mr. "Williams gael ei eni yn Tre'rgarth, yn y 
flwyddyn 1815. Ychydig o addysg foreuol a gafodd. 
Yr ydym ^m cael mai y gwŷr y bu yn derbyn gwersi a 
chyfarwyddiadau mewn barddoniaeth ganddynt oedd H. 
Tegai a Chlwydfardd — eithaf dau athraw. Ystyrir W. 
R. WiUiains yn fardd destlus, ac yn méddu ar chwaeth 
dda, a barn ragorol. Cyfensoddodd lawer eisioes, yn 
awdlau, c^rwyddau, englynion, a rhydd-ganeuon, 
ba rai y bu llawer yn fuddugol mewn gwabanol 
Gystadleuaethau. Cyfansoddodd amry w draethodau he- 
fyd, amryw o ba rai a ystyriwyd yn deilwng o'r prif 
wobrau. Dyn llawn, ac yn meddu ar wybodaeth gy- 
ffredinolyn mhell tuhwnt i'r cyffiredin, yw W, R. Wil- 
Hams. 

Wrth wneyd rhy w nodiadau o'r natur yma, nid ydym 
heb ystyried ein hunain yn sangu ar ry w ddaear dyner 
iawn ; ond gyda golwg ar y sylwadau uchod, nid ydym 
yn ofni gair oddiwrth neb, ein bod yn myned yn erbyn 
bam un dyn sydd yn adnabod "Wüliams. 

Cyn terfynu hyn o nodiadau, dylem grybwyll hyny, 
fod Mr. Williams wedi ei ddyrchafii i fod yn Oruchwyl- 
iwr yn y Gloddfa Ganol, Ffestiniog, Ue y mae yn der- 
byn cymeradwyaeth mawr gan y gweithwyr. 



yGoogle 



55 

WILLIAM FAEKY, PAHT HWTA. 

G<mwyd y diweddar fardd hwn yn y flwyddyn 1820, a 
bu farw jn 1850, yn 80 mlwydd oed. Mab ydoedd 
i'r diweddar Henry Pricliard, o'r lle nchod, ac ẃyr i'r 
diweddar athrawa bardd Mr. Bicbard Jones, Llanllechid, 
yr hwn y inae genym ychydig sylwadau amo mewn cwr 
arall. Yr oedd W. Parry yn fardd lled dda : cyfansodd- 
odd amryw emynaa gwerthfawr, carolau rhagorol, yn 
nghydag amryw gerddi gwir darawiadol. Yr oeddem 
wedi meddwl rhoddi un o'i gerddi yn y traethod^m hwn, 
yr hon a wnaeth ar ol clywed fod hwsmon Penybryn, 
Aber, wedi curo ei írawd bach, yr hwn oedd jn fagail 
defaid yn yr un lle a'r hwsmon hwnw. Wele'r gan : 

Mesur,—** IjLep Cabbwtnt." 
*R wyf wedi cael hanes gan ddyn yn ddiweddar, 
Tr hyn a effeithiodd i radd ar fy nhymher ; 
Tn f awen mae cynhwr* am dreio gwneyd canu, 
'D oes yma neb heno i'm beio am hyny, 
Os gwir yw*r hanes gefais 1, 
A dyweyd 301 fwyn, na feiwch fi. 
, Tr hanes ge's o Aber, mi dreiaf ddyweyd 301 dyner 
Am ddyn a wnaeth yn eger, y Weithred fu'n ysgeler ; 
Sef dymu bachgen hef o ff on, 
Nid w^r'n dymuno'r chwedeí hon. 
Amddif ad yw, ti wyddost hyn, 
Heb dad na mam — ^maent yn y gl^m. 
O paìd ä'i guro eto, mae 'nghalon trosto'n teimlo ; 
Os wyt yn el^m iddo» mae un a wrendy amo ; 
Sef 'r hwn sy'n dyweyd wrth ddynolryw, 
Fod Tad 'r amddifad eto'n fyw. 

Os oedd yn anuf udd, nid ffon oedd yn fuddiol 
I'w guro'n ddigariad, mewn modd annymunol : 
Dy galon a fferodd o'th fewn fel 'r hen Phatao, 
Pan gym'raist â ffastwn y ffasiwn i ffustío. 
Ar y m^mydd, clywais i, y bu'r frwydr rhyngddo a thi, 
Nis gaÛaf dd^n^^eyd yn eglur yr achos na'r achlysur 
Fu rhwng y ddau greadur, mae'n fater ar fy natur ; 
Ond dyna ddy wedaf yn ddidaw, 
'B oedd ffon llin onen yn dy law. 



yGoogle 



56 

Mynegwyd hyn mewn geiriau im', 

Mai curo trwm fu ar y " Trum." 

Bho*f gynghor wrth ddybenu, mai gwell fo iti grefu 

Am ras y Brenin lesu, oei nef ol f ael am hyny : 

Bydd gorf od iti, ddydd a ddaw, wynebu Bamwr Brenin Braw. 

Yr oedd fel dadganyddd hefyd yn meddu ar un o'r 
Ueisiau mwyaf swynol yn y plwyf. 

BOBERT LLYSTYN JONES. 

MabydywLlystyni John Jones, Cae-maes-goUen, Llan- 
degai ; ac fe'i ganwyd yn y Ue h wnw yn y flwyddyn 1 830. 
Dygwydef i fyny fel chwarelwr yn Ohwarel y Oae hyd nes 
y daeth i gryn oedran, pryd y cafodd le mewn Machine 
yn y gwaith uchod. Ychydig o addysg foreuol a gaf- 
odd ; ac o'r ychydig hyny, gwnaeth ddeôiydd da ohono. 
Trwy ei lafur a*i ddiwydrwydd, cyraeddodd i gryn radd- 
au o wybodaeth mewn gwahanol gangenau. Yn y 
flwyddyn 1865, codwyd ef gan gyfarfod Misol Arfon i 
bregethu yr efengyl. Nid fel pregethwr yr ydym yn 
ystyried Llystyn wedi enwogi ei hun, ond fel bafdd. 
Cydnabyddir gan bawb ei fod yn fardd rhagoroL Mae 
ei gyfansoddiadau bob amser yn wreiddiol, yn naturiol, 
yn dlws, ac yn wir ddyddorol. Yr ydym jm ystyried 
fod ganddo rai damau yn y rhydd fesurau sydd yn deil- 
wng o'u gosod wrth ochr y damau goreu sydd genym. 
Cawn ei fod wedi cyfansoddi cryn lawer ; ond y mae yn 
debyg mai y pethau goreu a wnaeth hyd yn hjm ydyw 
y darnau canlynol : ** Y Boreu," " Yr Hwyr," " Ang- 
ladd Pentrefol," " Euronwy Eryri," " Gwladus Lleyn," 
"Tŷ fy Nhad," " Y Bywyd-fad," " Cenfigen," "Hen- 
aint," &c. Hefyd, " Marwnadau " ar ol E. Eogers, Ad- 
wy'r clawdd," y Parch. M. Hughes, FeUnheU, a Ẃ. "W. 
Thomas, CaeUwyngrydd, heblaw Uuaws o fân ganeuon 
acenglynion. Yr ydym yn deaU fod amryw o'r damau 
uchod yn rhaî buddugoL Cyhoeddodd draethawd ar 



yGoogle 



57 

-"Tr Aelwyd yn Gartref," yr hwn oedd jm fùddugol yn 
Eisteddfod Bethesda, 1863; liythyrau Alethinos ar 
" Athrawiaeth yr lawn," yn y Eaner, fel sylwadau ar 
Adolygiad y Parch. J. Jones, Yulcan, ar " Athrawiaeth 
yr lawn," gan Dr. Edwards y Bala. Cawn hefyd mai 
€fe ydy w awdwr y Traethawd rhagorol a ymddangosodd 
yn y Traethodydd am Ebrill, 1866, ar " Awdlau Aber- 
tawy," yn nghydallu o fân gyfansoddiadau a ^rmddang- 
osodd yn y newyddiaduron a'r misolion o dro i dro. 

owEir wiLUAMS {Owain Glyndwr). 

(Janwyd Owain Glyndwr yn y flwyddyn 1881. Cyd- 
nabyddir ei fod jmtau yn fardd Ued dda. Yr ydym yn 
deall iddo gael cryn dipyn o gyfarwyddiadau gan Eobyn 
Wyn, a Bobyn Ddu Eryri. 

Mae yntau wedi cyhoeddi llyfryn o farddoniaeth ; ac 
mae rhai dainau ohono yn Ued awenyddol a chlws, a 
rhai ereill heb fod mor dda. Yr ydym yn cael yr awd- 
wr jù, tra rhagori amo ei hun weithiau. 

Mae er's amryw flynyddau bellach yn oruchwyliwr 
cyfìifol mew nchwarel yn Ffestîniog. 

W. WILLIAMS {Owilym Llechyd). 

GFanwyd G. Llechyd yn y Cameddi, yn y flwyddyn 1803. 
Oan nad oedd ei rieni ond tlawd, ni dderbyniodd ond 
ychydig addysg, efe, na'i frawd, y diweddar Barch. 
John "WiUiams, Bangor, (Coetmor gynt). Gwel rhestr 
y pregethwyr. Er na chawsant nemawr ddim moddion 
addysg yn moreu eu hoes, eto, cyraeddasant raddau mwy 
na'r cyffîredin o wybodaeth, a hyny yn benaf trwy eu 
diwydrwydd a'u dyfal-barhâd. 

Nid oes un petrusder ynom i ddyweyd am G. Llechyd, 
na fagwyd Cymreigydd gweU, os cystal ag ef jm mhlwyf 
LlanUechid. Yr ydym yn credu y cydnabydda pawb 



yGoogle 



58 

hyn yn rhwydd. Yn ddiweddar cawsom gyfleustra z 
weled ei weitiiiau, parai sydd yn barod i'w cyhoeddi, pe 
ceid digon o gefiiogaetli. Ehoddwn restr ohonynt. TJn 
llyfr a gyhoeddodd erioed, sef '* Cystrawiaeth yr iaith 
Gymraeg." Mae y damaa canlynol ganddo yn barod 
i'r wasg, " Gramadeg Cymraeg," " Geiriadur Rhim- 
ynol " eiriau un-siU yn yr iaith Gymraeg, ** Cyfieith- 
iad Faradüe Regaimd^* (Adenilliad Gwynfa) Milton. 
" Aralleiriad o Lyfr Job i Farddoniaeth." Mae y cyf- 
ansoddiad hwn tuag wyth mil o linellau. ** Aralleiriad 
o Lyfr y Pregethwr," o dan yr enw ** Solomon," mewn 
wyth ar ugain o ganeuon, yn cynwys, neu yn gosod allan 
wagedd y byd o ran ei wybodaeth, ei bleser, a'i allu. 
" Llyfir Gyfarwyddyd i Gymro ddysgu yr iaith Seis- 
nig," testyn yn eisteddfod Dinbych, pryd yr enillodd 
Gweirydd ap Ehys. Pryddest ar y '* Croeshoeliad," yn 
nghyda phryddest ar " Fy ngwlad a fy nghartref," tes- 
tyn yn eisteddfod Caemarfon. Kid ydym ýn deall iddo 
ymgystadlu ond dwywaith neu dair, ac nid ydym yn 
deall iddo enill erioed. Cydnabydda pawb ei fod yn 
fardd o radd uchel ; ond nid y w ei iaith mor llyfii a 
natariol ag y buasai yn ddymunoL 

Heblaw eî fod yn ieithwr enwog, ac yn fardddà, 
mae hefyd yn meddu ar allu annghyfi&edin i naddu coed 
â chyllell. Gwna hjm pan y byddo wedi bKno ysgrif- 
enu, fel i newid gwaith. Mae yn deilwng o sylw, iddo 
wneyd tair cadair fawr yn hoÛol â'i gyllell, ac heb un 
hoel yn yr un ohonynt. Anrhegwyd y Parch. E. Lewis, 
diweddar Gurate Llanllechid, âg un, yr hon oeddyn 
cynwys mil o ddamau ; anrhegodd y Parch. J. Price, 
^weddar Gurate Glanogwen, âg un arall, yr hon oedd yn 
cynwys waw caiît a hakee o ddarnau; ac mae gan- 
ddo un eto yn ei gartref yn cynwys wtth gaiít o ddam- 
au. 



yGoogle 



59 



PENNOD III. 

Y GEBDBOaiON. 

ÌAB yn debyg nad oes unrhyw ddau blwyf yn 
Ngbymru wedimaga cymaint o Gerddorìon, a'r rbai 
hjmy yn Gerddorion o enwogrwydd, a pblwjrfydd Llan- 
Uecbid a Uandegai. Mae canu a cbantorion Betbesda 
. wedi bod yn ddiareb flynyddau yn ol. Mae yn rbaid i 
ni gydnabod nad ydyw canu Betbesda yn sefyll mor 
ucbel o lawer ag y bu. Ond yn bresenol ni a gawn sylwî 
ycbydig ar y rbai bjmy ag ydym yn ystyried yn deil- 
"wng o'u cyfrif yn wir enwogion ja y gangen o Gerdd- 
oriaetb. Mae yn wir fod rbai obon^mt jn sefyll yn 
Uawer uwcb na'r lleill. Cawn enwi jn g^mtaf, — 

EVAN THOMAS, TYNYCLWT. 

Ganwyd Mr. Tbomas yn Tan y Coach House, ger 
Cbwarel y Cae, yn y flwyddyn 1806. Mab ydoedd i'r 
dìweddar Mr. Evan Tbomas, Tynyclwt. Cafodd ei 
ddwyn i fyny o'i ieuenctyd yn Organydd, a bu jm der- 
byn ei addysg gyda Dr. Black, Organydd Eglwys Gad- 
eiriol Caerlleon. Gallem ddyweyd ei fod yn Gerddor 
atbrylitbgar, ac yn chwareaydd rhagorol. Bu yn gwas- 
anaetbu fel Organydd yn Eglwys St. Ann's, Llandegaî, 
am oddeutu 18 mlynedd, pryd y rhoes ei le i fyny i 
iyned i fyw at ei fam i Tynyclwt, lle y bu byd ei farw- 
olaetb, yr hyn a gymerodd le lonawr 15, 1867. Cyd- 
nabyddìr ef yn Gerddor uchel gan ei holl gydnabod. 
Ysfyrid ei gyfansoddiadau yn arddangos cryn wybodaeth 
igerddorol, yn nghydag awen wir barod at gyfansoddi. 
Mae yn debyg fod mwy o'r mireindra, y tynerwch, &c., 
ynddo, na'r un Cerddor a fagwyd yn y ddau blwyf. 
Nid gormod fyddai dy weyd mai iddo éf ar y cyfan y dy- 



yGoogle 



60 

lid priodolî cycliwyiiiad Cerddoriaeth cymydogaethaa 
Llanllecliid a Llandegai ; hyny y w, yn yr arddull ddi- 
weddar, neu yn hytraeh yr arddull glasurol. Ystyríd 
ef gan rai fel tad yr holl Gerddorion enwog,sydd wpdi 
codi yn y plwyfydd hyn yn ystod y deugain mlynedd 
diweddaf. 

JOHN PABRY, CAENEDDI. 

Mab ydoedd Mr. John Parry i Mr. Henry Roberts, 
Cameddi. Ganwyd ef yn y lle uchod yn y flwydd- 
yn 1808. Chwarelwr oedd ef o pan yn 12 oed 
hyd nes y cyraeddodd 27 mlwydd oed- Ychydig o 
fanteision addysg a gafodd. Bu am ychydig flynyddau 
mewn ysgol ddyddìol pan yn fachgen ieuanc. Gan ei 
fod o'i ieuenctyd o duedd ymchwilgar, ac o ymddygiad 
a bywyd moesgar, daeth yn mlaen trwy ei lafur a'i ddi- 
wydrwydd/ yn feddianol ar ddysg a gwybodaeth, yn 
fwy, mae yn ddiameu, na nemawr un yn y gymydog- 
aeth y dyddiau hyny. Pan tua 15eg oed, dechreuodd 
ymwneyd â Cherddoriaeth. Aeth yn mlaen yn gyflym 
gyda'r addysg hon ; a chyn ei fod yn 20ain oed, yr 
oedd wedi cyfansoddi rhai tonau rhagorol. Cyn bod yn 
24aîn oed, yr oedd wedi cyfansoddi lluaws o donau sydd 
yn cael eu rhestru yn uchel gan y Beirniaid'goreu. 

Wedi iddo adael 24ain oed, daeth iV feddwl amcanu 
am ryw sefyllfa a galwedigaeth well nagweithio fel 
chwarelwr. Llafuriodd yn ddiwyd ddydd a nos am 
amryw flynyddau i geisio cyraedd dysgeidiaeth gyflfred- 
inol; megys Ysgrifeniaeth, Ehifyddiaeth, Daearydd- 
iaeth, leithyddiaeth, &c., a thrwy ei lafur, cyraeddodd 
raddau helaeth o wybodaeth yn y gwahanol gangenau 
hyn. Pan yn 2Bain oed, trwy nawdd y diẃeddar a'r 
TraPharchedigDdeon Cotton, Bangor, cafoddei ddewis. 



yGoogle 



61 

naill ai myned yn aelod o Gòr Eglwys Gadeìrìol Ban- 
gor, lle yr oedd cyflog penodol, neu ynte fyned yn 
Athraw Ysgol Ddyddiol. Trwy y boneddwr parchedig 
uchod, cafodd le i fyned i gadw yr Ysgol Genedlaethol 
yn Bethely Môn. 

Ki chafodd dymor maith yoo, oblegid yn mhen taa 
blwyddyn a haner cymerwyd ef yn afiach o'r Darfoded- 
igaeth, o'r hwn glefyd y bu farw Mehefìn 6wi, 1838, 
yn SOain ndwydd oed. 

Gyda golwg amo fel Cerddor, rhestrir ef gan y prif 
I*eimiaid ar y blaen yn nghymydogaeth Bethesda yn ei 
ddyddiau ef. Mae yr Egwyddor Gerddorol (gamut) 
sydd ar gael 311 ei weithiau, yn nghyda'r Dón hono, 
Dadguddiad (gwel Llyfr Tonau J. A. Lloyd)j yn 
dangos yn amlwg ei fod wedi cyraedd graddau uohel yn 
egwyddorion y gelfyddyd gerddoriaeth. Cawn iddo 
dderbyn ei wersi cyntaf mewn Cerddoriaeth gan yr an- 
ferwol a'r diweddar Mr. R. Williams Oae Aseth. 
Nid ydym yn gwybod iddo wneyd ond ychydig â 
Gramadegau Cerddorol Cymreig ; na, derbyniodd ei holl 
ddysg trwy y Gramadegau Seisnig. Bu farw yn aelod 
parchus gyda'r Trefhyddion Calfìnaidd yn y Cameddi. 
Claddwyd ef yn mynwent Llanllechid, Ue y mae yr 
Englyn ganljmol ar gareg ei fedd : — 

" Dygwyd ä Darf odedigaeth — enaîd 

Dyn hwn o'i ddynolÌAeth ; 
I wladgwawlnefawl fe aeth, 
Ei elw fu marwolaeth/' 

M». J. ^^WLAiîDS (8i<m JBrydydd), Pentie. 

BOBERT MOSES, OABNEDDI. 

Mab yw E. Moses i'r diweddar Mr. Moses Rowlands, 
Farc, IJanlIechid. Ganwyd ef yn 1808. Derbyniodd 
ei addysg Gerddorol gan y diweâdar E. WiUiams, Cae 



yGoogle 



62 

Aseth, yr hwn oedd ar y pryd yn arweinydd y canu 
yn ngbapel y Cameddi. Bu Ê. Ẁilliams farw pan yr 
oedd B. Moses ond 21 oed ; a noswaith ei gladdedig- 
aeth çlewÌBodd eglwys y Carneddi R. Moses ^m arwein- 
ydd yn ei le ef, lle y bu yn gwasanaetbu yn dra ffydd- 
lawn am yr ysbaid maitb o 34 mlynedd. Mae yn debyg 
mai fel arweinydd y canu y mae R. M. wedi enwogi ei 
hun yn benaf. Mae wedi cyfonsoddi amryw fan lyfrau 
hefyd, megys '*Holwyddoreg ar ganu," "Hanes Byw- 
yd R. "Williams Cae Asetb," Cyfansoddodd gryn 
lawer mewn barddoniaeth befyd, megys Marwnad i'r 
diweddar Asapb Llecbid, &c. Er nad ydym yn deall 
iddo gyfansoddi nemawr mewn Cerddoriaetb, eto, cyd- 
nabyddir ef yn Gerddor Ued dda. Ond fel y sylwyd, 
nid fel cerddor na bardd yr ydym yn ystyried R. Mosea 
wedi enwogi ei bun ,* na, fel un wedi bod am gybyd o 
amser yn un o*r rbai mwyaf Uafurus a ffyddlawn fel 
arweinydd y canu yn y Cameddi. 

JOHN wiLLiAMs, Ysw., {Qorf(miawg o Arfon), 
Gẃr genedigol o bentref Talybont, Llanllecbid, a 
mab i'r diweddar Mr. Tbomas WiUiams o'r lle ucbod, 
yw Mr. "Williams. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1814. 
Derbyniodd ei addysg yn mlaenaf gan y diweddar Mr. 
R. "Williams, Cae Asetb, byny ydy w, yn elfenau cyntef- 
ig Cerddoriaetb, ac yobydig oedd byny. Yna efrydodd 
y " Caniedydd crefyddol," gan "W. Owen, Drefhewydd ; 
ac "Allwedd Cerdd Arwest," gan Mr. Harris, mab 
Josepb Harris, Golygydd y Seren Gomer y pryd bwnw- 
E&ydodd befyd Ramadeg Cerddoriaetb Danser, ^m 
Seisneg, yr bwn a ysgrifenodd bob gair a nodyn. Bu 
hefyd yn Liverpool, o dan addysgiaetb y diweddar 
Tbomas 'Woodward, Professor of Music, am amser; 



yGoogle 



63 

ac am flynyddoedd dracheûi efrydai bob gwaith Cerdd- 
orol a gaffai yn Seisneg^ ac mae jn parhau i'w hef- 
iydu hyd heddyw. 

Yr ydym yn deall fod Mr* Williams wedi ei ddyrch- 
afd i swyddogaeth bwysig yn Liverpool, lle y mae er y 
flwyddyn 1 839. Cydnabydda pawb fod Mr. WiUiams 
yn an Gerddorion penaf ein cenedl. 

Cawn ei fod wedi ysgrifenù a chyfansoddi cryn lawer. 
Cyfansoddodd nifer mawr o Donau CynuUeidfaol ; am- 
ryw Anthemau; ond ni welodd ond ychydig ohon- 
yntoleuni dydd. Cychwynodd gyhoeddi Llyfr ar Gerdd- 
oriaeth. Daeth y rhifynau laf a'r ail allan, a gwerth- 
asant oll yn fuan ; ond oherwydd annybendod yr Ar- 
graflydd yn dwyn y rhifynau allan yn amserol, (er fod 
y defhyddiau ganddo,) blinodd ar yr antoriaeth^ a 
hyny am fod yr oediad yn peri iddo golled fawr. Ts- 
grifenodd Draethawd hefyd ar " Ganiadaeth." Cy- 
hoeddwyd ef gan Mr. T. Gee, Dinbych, am yr hwn y 
derbyniodd bum punt. Ail drefiiodd Eamadeg MiUs 
hefyd i Mr. Gee, yn nghyda chwanegu rhai pethau at 
y Uyfr hwnw. Tsgrifenodd gryn lawer i'r Gwyddon- 
ìadur Cymreig hefyd; megys yr Erthygl ar "Gerddor- 
iaeth," yr hon nid yw ddim amgen na hanes y gelfydd- 
yd ; canys cyhoeddwyd yr Erthygl yn ddiarwybod iddo. 
Yr oedd y gelfyddyd ei hun i ddylyn, ac yr oedd jn 
barod, ac y mae yn ei feddiant yn bresenol ; ond ni 
ddaw trwy'r Gwyddionadur, oherwydd rhyw resymau 
nas gwyddom ni. Ysgrifenodd amryw Erthyglau ereiU 
f r Gwyddionadur, megys dan y termau " Cân, canu, 
caniadau," &c., yn nghyda phob Erthygl o dan y cyf- 
ryw dermau. £u hefyd jn beimiadu Cyfansoddiadau 
Cerddorol i luaws o Eisteddfodau, Cymdeithasau Cerdd- 
orol, yn nghyda Chyfarfodydd LlenyddoL 



yGoogle 



64 

JÙBS FAUT, nanJSAIJDC. 

Oanwyd Mr. J. Pany yn IJidiartygveiiyn, Llaiilleeh- 
id, yn 1816. Yr oedd ei dad e^ Mr. Henry P. Haghes, 
yn ddadganydd o'r dosbaiih cyntaf yn ei ddyddian ef . 
lCae J. Parry wedi ymarfer â cihana er yn Ûentyn, a 
phan yn ddeg oed, ymnnodd â chòr capél y Gameddi ; 
ac mae ef o hyny hyd yn bieaenol yn aelod yn nn o 
gymdeitììasau cann yr ardaL Mae yn arweinydd y 
cann yn Jerosalem er*8 droé ngain mlynedd. Ychyd- 
ig o wersi a gafodd gan neb mewn Gerddoiìaeth. Yr 
hyn a gaf^dd oedd gan yr 'an£Barwol !EL Wüliams, Cae 
Aaeth, a hyny pan yn âushgen Ued ienano. 6y&n- 
soddodd luawB o Donan Üynnlleid&ol, ac amryw Alaw- 
on, a bn yn faddogol amryw weithiau mewn Eistedd- 
fodau a Ghyfarfodydd LlenyddoL Dichon mai fel ar- 
weinydd côr y mae J. Parry. wedi enwogi ei han yn 
benaf, er ei fod yn gerddor da, ac yn ddadganydd tra 
chjrmeradwy. 

BAYID BOBEBTS (Älawÿdd.) 

Mab ì Mr. Moses D. Eoberts, Gof, Gaerberllan, ger 
Bethesda, yw Alawydd. Ganwyd ef yn Mehefin, 1S20. 
Ychydig o addysg a gafodd yn nyddiaa ei ieaenciyd. 
Yr ydym yn òael iddo ddecbreu gweithio fel Ghwarel- 
wr pan rhwng 10 ac ^l oed. Gan mai Annibyn- 
wyr oedd ei rìeni, aeth yntan wrth gwrs Tw canlyn, 
ac felly ymonodd â chòr Bethesda pan yn dairarddeg 
oed. Yn fuan ar ol hyn cawn iddo ddecbren efrydu 
Gerddorìaeth ; a thrwy ei fawr lafor a'i ddiwydrwydd, 
efe a ddaeth allan yn orohfygwr. 

Ermai Mr. G. Bowlands (Asaph Bethesda) oedd 
arweinydd y canu yn Bethesda er's blynyddan, eto 
cynygiodd ef y flaenoriaeth lawer gwaith i Alawydd, 



yGoogle 



65 

ond yn ofer. Mae y ddaa yn cytuno i flaenori er'& 
blynyddaa^ a hyny gyda thawelwch a'r tangnefedd 
mwyaf. 

Ifae Alawydd wedi dechreu cyfansoddi pan tuag 
ngaîn oed. Ychydig o gymhorth oedd i'w gael gan neb 
yn y gymydogaeth tua'r amser hwnw. Maé ei addysg- 
îaeth i'w briodoli gan mwyaf i'w lafur diflino ef ei 
hunan. Yn y flwyddyn 1848, cyhoeddodd wersi mewn 
Gerddoriaeth o dan yr énw ^' Gramadeg Cerddoriaeth." 

Yn mhen ychydig amser ar ol hyn, ymroddodd i ail 
gyfansoddi ei Eamadeg, a hyny gyda'r penderíyniad 
i'w chwanegu yn llawer mwy nag oedd ar y cyntaf. 
Yn y flwyddjm 1862, cyhoeddwyd yr ail argraffiad, a 
derbyniodd gymeradwyaeth unfpydol prif Gerddorion 
oin cenedl. Hefyd, cyfansoddodd lawer. Yn y flwydd- 
yn 1851, 1852, a 1853, yn Eisteddfodau Gerddorol 
Bethesda, enìUodd wobrau ac arian-dlysau am jr An- 
themau goreu ; a theg yw hysbysu fod y testynau yn 
agored i'r holl fyd. 

Fe allai y dylem grybwyll iddo, ar ol ail argraffu ei 
Bamadeg Oerddorbl, werthu y Copyright i'r Meistrî 
Hughes, Wre^ham, am gan punt 

Mae jJL amlwg i Alawydd neiUduo ei hunan yn gwbl 
at Gerddoriaeth Gysegredig, a hyny mae yn debyg am 
fod y maesydd mor eang, a'r byd Cerddorol fel byd 
heb derfyn iddo, os nad felly y mae. Yr ydym yn de- 
all fod Llyfr Tonau Cynulleidfaol iddo yn y wasg yn 
bresenol, ac mae yn ddiameu! y ceir yn y Uyfr hwn 
ddigon amlygiad o'i aUu a'i gymeriad ef fel Oyfan- 
Boddwr, Trefâwr, a ChynghaneddwrTonau CynuUeidfaol. 

OWEN DAYIES {Eo8 LUcUd). 

Mab yw'r Eos i'r diweddar D. Humphreys (Brodor 



yGoogle 



66 

o Machynlletli), o'i wraíg Sarah, yr hon oedd miig 
ferch y diweddar Mr. Owen Morris, Cae'r Ffynon, Uan- 
llechid. Ganwyd ef yn Medi 1828. Ni chafodd y 
Cerddor talentog ac athrylithgar hwn yr un diwmod 
erìoed o ysgol, ond yn unig yr Ysgol Sabbothol. Ei 
waith yn moreu ei oes oedd cyniwair ar ol y defaid 
hyd fynyddoedd rhamantus Lhmlleohid. Mae yn ddi- 
ddadl i'r golygfeydd prydferth sydd i'w canfod yn y. 
mynyddoedd hyn gynhyrfu ei ermigau darfelyddol, nes 
îddynt yn y canlyniad gynhyrfu ei serchiadau at 
Gerddoriaeth. 

dan y fath anfanteision mae rhyw hynodrwydd 
arbenig yn perthyn i'r Eos anad fawr neb y gwyddom 
amdano. Nid oedd o fewn cyraedd iddo neb a allai 
eî hyfforddi mewn Cerddoriaeth, er fod amryw o rai 
Ued enwog yn ardal Bethesda. Nid oedd chwaith ond 
ychydig o gyfarwyddiadau Öerddorol yn yr iaith Gy- 
mraeg yn amser ei ieuenctyd. 

Fodd bynag, trwy ryw gynhyrfìad nas gellir yn 
hawdd roddi cyfrif amdano, aeth yn mlaen yn wyrth- 
iol bron. Astudiodd gamut fechan a gyhoeddwyd gan 
Gymdeithas Gerddorol Ceryg y Druidion. Hefyd, un 
y diweddar J". Parry, Caerlleon ; y Caniedydd Crefyddol; 
Allwedd Cerdd Ar west, &c. Trwy ymarfer â*r rhai hyn, 
a hyny heb gymhorth un athraw, daeth yn alluog i ddar- 
Uen Cerddoriaeth pan tua 13eg oed. Ystyrid ei gyn- 
yrchion y pryd hwn yn hynod o athrylithgar. Yn yr 
adeg yma prynodd Eamadeg Cerddoriaeth y Parch. J. 
Mills. Astudiodd hwnw yn drwyadl. 16egi 18eg 
oed, dechreuodd ei awen fflachio, a chyfansoddodd rai 
damau tlysion a tharawiadol. Wedi iddo feistroli y 
Gramadegau Cymreig ar Gerddoriaeth, trodd ei feddwl 
at efrydu yr iaith Seisneg ; ac nid hir y bu nad oedd yn 



yGoogle 



67 

galla Bngno maeth i'w feddwl o feddyliau y Seison. 
Gyn bod yn 22ain oed yr oedd wedi aBtncÛo gwaith 
gorchestol Albrechtbeger ar Gyfansoddiant, yn ddwy 
gyj&ol. Hefyd, gwaith Oherubini ar Gyfansoddianty 
yn nghyda gweithiau Weber, Zerug, Eeieta, &c. Deng> 
ys h^m yn amlwg fod ^mddo dalent gref at addysgu. 
Wedi iddo basio ei 20ain oed, ni a'i cawn jn dechreu 
ymgystadlu yn Eisteddfodau Cerddorol Bethesda 1851, 
1852, 1853, &c., yn mha rai yr oedd prif gerddorion 
Cymru yn ymgystadlu. Ond fe enillodd ef yn mhob un 
ohonynt — weithiau yn fuddugol, pryd arall yn ail 
oreu. Enillodd mewn amry w Eisteddfodau ereill yn y 
De a'r Gogledd ; ac fe ystyrir ei Anthemau yn rhai ar- 
uchel a chlasurol. Yn yr ardduU gaeth y mae ei hoU 
gyfansoddiadau bron ; ae fe'i ystyrìr gan bob Beimiad 
yn gampwr yn y cyfryw ardduU. 

Hefyd, cyfansoddodd ** Gantawd Gwarchaead Har- 
lech/' yr hon a gafodd dderbyniad croesawgar mewn 
amryw fEuiau. Siaradai y prif Gerddorion yn uchel 
iawn amdani fel cyfansoddiad meistrolgar, athryUth- 
gar, ac awengar. Mae yn Arweinydd côr eglwys Llan- 
Uechid er's dros 20ain mlynedd. £u hefyd jn Arwein- 
ydd y " Church Choral Society " am bedair bljmedd, 
mewn cysyUtîad â pha un y cafodd yr anrhydedd a 
ymddyddan wyneb yn wyneb â'r Frenines Yiotoria, a'r 
diweddarJDywysog Cydweddog, yn NghasteU y Pen- 
rhyn, yn y flwyddyn 1859. Pan yn arwain y côr uchod 
yn ei phresenoldeb, jm y CasteU, cafodd ganddi bob 
cymeradwyaeth, a chanmolai y Tywysog cydweddog 
(yr hwn oedd ei hun yn gerddor gaUuog) y côr yn 
fawr. Cafodd y Frenines ei boddhau cymaint ar y 
pryd, fel yr anrhegodd y cor â chwpán aeian ardderch- 
og. Tn y flwyddyn 1864, bu yn arwain Cymdeitha» 



yGoogle 



68 

Oorawl Eglwya Llaiidâf ; bo yn j flwyddyn 1867, 
mae yn dylyn yr un alwedigaeth. 

GsJlem chwanegu mai nid Cerddor yn nnig yw Eos 
Llechid ; na, y mae ^m rhifyddwr da, yn deaU Algebra 
ac Endid yn dda ; yn Athronydd Cerddorol, ^m Hanes- 
ydd a Ohymreigydd gwych. Ystyrir ef hefyd yn gryn 
awdnrdod fel Hynafiaethydd. Hae jn fardd lled dda. 
Cyfansoddodd amryw gywyddau, englynion, &c. Ba 
yn Eeimiad Cerddorol hefyd mewn amryw Eisteddfod- 
au Cenedlaethol, jn nghyda lluaws o fân Eisttddfodau. 

JOHN THOMAS {Eo8 BoMwyâ), 

Ganwyd Eos Bochlwyd yn Penygroes, Llandegaì, 
yn y flwyddyn 1830, yr hwn sydd fab i Mr. Thomas 
Williams o'r lle uchod. Ymddengys ei fod yn efirydu 
Cerddoriaeth er pan yn ieuanc. Derbyniodd ei addysg 
trwy astudio gweithiau De. MÁirx yn ei " School of 
Composition," Albsechtsbebgeb yn ei '^Thorough 
Bass, Harmony, and Composition,'' a Logieb yn eî 
" Sy stem of the Science of Music, Harmony, and Prac- 
tical Composition." Yr ydym yn cael iddo fod yn 
fuddugol amryw weithiau gyda Thonau CynuUeid&iol, 
Alawon, ŵc., a hyny mewn lleoedd lled bwysig. Cyd- 
nabyddir yr Eos yn gerddor da, ac yn gyfansoddwr 
meistrolgar. Yn y flwyddjm 1868, eniUodd ar y Dôn 
Gynulleidíaol oddiar 53 o ymgastleuwyr yn Eisteddfod 
Bethesda. 

wiuJAM GBiEFiTH {Gmli/m Caledffrwd), 

Dyma ŵr ieuanc eto, un o brif gerddorion Llanllechid 
a Llandegai. Ganwyd ef yn Penisa'r Allt, Llandegai, 
yn y flwyddyn 1832. Ychydig o fanteision addysg a 
gafodd yn eî ieuenctyd. Yr yohydig wersi cerddorol 



yGoogle 



69 

cyntaf a gafodd oedd gan J. Morgan, Penygroes. Cawn 
iddo astudio Gramadeg Cerddorol y Parch. J. 3kIillB yn 
fanwl, a hyny pan yn dra ieuanc ; hefyd, Oramadeg 
Cerddorol Alawydd. Trwy ei lafur, ei ddiwydrwydd, 
a'i ddyfal-barhâd gyda'r Gramadegau hyn, daeth yn 
mlaen gyda'r gelfyddyd awengar hon, fel yr ystyrir ef 
erbyn heddyw yn perthyn i'r dosbarth blaenaf o gerdd- 
orion y plwyfydd hyn. Mae yn debyg mai ychydig 
sydd ynddynt wedi cyfansoddi cymaint ag ef. Tn y 
flwyddyn 1860 ymfudodd i*r America, lle y cawn ei fod 
yn dra llafurus gyda'r canu a cherddoriaeth. Yr ydym 
yn deall mai efe y w arweinydd y canu yn nghapel y 
Trefiiyddion Calfinaidd yn Middle Granville. Yn y Ue 
hwn, tua dwy flynedd yn ol, dechreuodd gyhoeddi Cyf- 
rol o Ganigau, o dan yr enw, " Y Canigydd Cymreig." 
Cawsom gyfleusdra i weled y rhan gyntef, yr hon oedd 
yn cynwys pedair Canig fuddugol mewn Eisteddfodau a 
Chyfarfodydd Llenyddol yn yr America. Enwau y 
Canigau ydynt, *'Yr Aderyn pur," "Y Gwanwyn," 
** Y Bardd," aò " Yr Eos." Ar yr amlen cawn y geir- 
iau canlynol : — *'Bwriada yr awdwr gyhoeddi 6 neu 
10 Bifynau fel hwn, i wneyd y gyfrol yh ddestlus, os 
derbynia ddigon o gefiiogaeth." Mae'r gẃr ieuanc hwn 
wedi cyfansoddi lluaws mawr o Gydganau, Anthemau, 
Canigau, Tonau, Alawon, &c., a'r rhan fwyaf ohonynt 
wedi bod yn fuddugol mewn Eisteddfodau, &c. 

Kid yn unig mae G. Caledffrwd yn gerddor rhagorol, 
ond cawn ei fod yn fardd da hefyd. Gwelsom un dem- 
yn rhagorol o'i waith ar yr "Ysgol Sábbothol," pa un 
oedd yn fuddugol yn Middle Granyille, 1862. 

THOMAS JONBS, OEGAiraDD, LLANDEGAI. 

Mr. Jones sydd fab i Mr. H. Jones, clochydd eglwys 
Uandegai, yr hwn a anwyd yn y flwyddyn 1833. 



yGoogle 



70 

Derbyniodd ei addysgiaeth Gerddorol ac Offerynol gan 
Dr. Pring, Organydd Eglwys öadeiriol Bangor. Mae 
yn ei swydd o Organydd yn eglwys Llandegai er y 
flwyddyn 1847. Ystyrir ef yn gerddor da, ac yn 
chwareuydd tra medrus. Yn y flwyddyn 1853, cafodd 
ei ddyrchafu yn ysgrifenydd {elerh) ar stad Arglwydd 
Penrhyn, mewn cysylltiad âg adeiladu ; ac yn y flwydd- 
yn 1861 dyrchafwyd ef eilwaith i fod yn gynorth- 
wyydd i brif Oruchwyliwr yr un etifeddiaeth. 

BOBEBT DAYIES {^Asaph Llechid), 

Mab ydoedd Mr. R. Davies i'r diweddar Mr. David 
Eoberts, Cameddi. Oanwyd ef yn y Carneddi Mehefìn 
59, 1834, a bu farw yn ddisỳmwth, trwy i ddam o 
graig syrthio amo yn Chwarel-cae-braich-y-cafìi, Awst 
29, 1868. 

Mae yn ddiameu mai fel Cerddor yr oedd hoU enw- 
ogrwydd R. Davies yn gynwysedig. Bu farw yn 
ieuanc, fel y gwelir, ac wedi rhoddi ei holl astudiaeth 
ar Gerddoriaeth. Derbyniodd ei wersi cyntaf gan y 
Meistri E. Mq^s a E. Eoberts, Carneddi ; ond buan 
yr aethy dysgybl yn uwch na'i athrawon ; canys yr oedd 
yn efrydydd diwyd a di-ildio, a chanddo gyneddfau 
cryfion at hyny. 

Yn y cyfwng yna daeth yn gydnabyddus âg Eos 
Llechid, gan yr hwn y cafodd wersi mewn cangenau 
uwch yn y gelfyddyd, sef Cyfansoddiant. Efrydodd y 
rhanau mwỳaf dyrys, a hyny mewn amser byr, a daetii 
yn gyfansoddwr Tonau, Anthemau, Cydganau, &c., tra 
rhagorol, y rhai a ystyrir gan ein Beimiaid yn meddu 
ar deilyngdod uchel. Enillodd mewn Cystadleuaethau 
Oerddorol fwy nag unwaith. Pel cyfansoddwr arddang- 
osodd dalent naturiol gref ; ac yr oedd yn dyfod i fwy 



yGoogle 



71 

fri ic enwogrwydd yn barhaus. Clywsom un beimiad 
enwo^ yn dyweyd y buasai, yn ol pob arwydd, pe caw- 
sai fyw ycliydig, yn myned yn un o'r Cerddorion mwyaf 
yn Nghymru. Pe na fuasai wedi cyfansoddi dim ond 
JT Anthem anfarwol hono, *' Dyn a aned o wraig," &c., 
mae yn ddiamfeu y buasai wedi tragwyddoli ei enw yn 
mhlith cenedl y Cymry. Cawn iddo gyfansoddi amryw 
Anthemau pan nad ydoedd ond 16 oed. Wele restr 
destynau y cyfansoddodd Anthemau mawrion ar- 
nynt :— " Clodforwch yr Arglwydd *'— *<Ein Tad tru- 
garog" — **Dyn a aned o wraig" — **Y nefoedd sy'n 
da^gan gogoniant Duw " — **Bendithiwch yr Arglwydd" 
-*^*' A bydd yn y dyddiau diweddaf " — ** Yr Arglwydd 
sydd yn teyrnasu*' — " Cenwch i*r Arglwydd ganiad 
newydd" — "Mawl a'th erys di yn Seion" — " Ym- 
ddyrcha, Dduw" — "Teyrnasiad Dirwest'* — **Am 
hyny rhown iti'r clod" — "Dyrchafaf di, fy Nuw, 
rrenin," &c., yn nghyda lluaws o dônau cynulleidfaol 
gwir enwog a chymeradwy. 

Gyda golwg arno fel un yn meddu ar athrylith, a 
dawn at gyfansoddi, braidd na ddywedèm ei fod yn an- 
nghymharol. Clywsom lawer gwaith y cyfansoddai 
anthem faith mewn un noswaith. < Mae yn ddiameu i 
gapel y Carneddi gael colled fawr trwy ei farwolaeth ef. 

WILLIAM THOÎdAS, CÁELLWTNGETDD. 

Mab ydoedd Mr. Thomas i William ac Ann Thomas, 
o*r lle uchod. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1835. Dang- 
ofiai allu neillduol i ddysgu pan yn bur ieuanc. Gallai 
ddarllen Cymraeg a Seisneg yn lled dda pan yn bedair 
blwydd oed. Derbyniodd ei addysg pan yn fachgen 
mewn ysgol yn Mangor. Aeth oddiyno drachefn i Fam- 
don, ger Caerlleon, at Mr. Eushby. Ar ei ddychweliad 



yGoogle 



72 

adref oddiyno, rhwymwyd ef fel ysgrifenydd gyda H. 
Ll. Jones» Ysw., Oyfreithiwr, Bangor, lle y bu yn gwas- 
anaethu hyd nes y cymerwyd ef yn glaf, fel i' w anaUuogi 
i ddylyn ei alwedigaeth. Bu yn y lle hwn am yn agos 
i ddeuddeng mlynedd. Ilydref 7fed, 186^, gorphenodd 
ei yrfa mewn Uawenydd, yn 28 mlwydd oed. Nid 
ydym yn ystyried yn weddaidd iawn i ni ddyweyd 
llawer amdano, a hyny oherwydd ein cysylltiad perth- 
ynasol âg ef. Caiff ereiU lefaru amdano. Dywed Mr. 
E. Jones, Athraw Ysgol Frutanaidd Llanllechid, awd- 
wr ei Gofiant, fel y canlyn : — " Yr oedd W. Thomas yn 
ŵr ieuanc na cheir ei gyffelyb ond yn bur anfynych. 
Nid ydym yn cofio dyfod i gydnabyddiaeth âg un dyn 
yn ein hoes ag y buasai yn gymaint gorchest nodi bai 
ynddo ag ydoedd W. Thomas. !Nid ydym chwaith wedi 
cyfarfod â chymaint ag un yn meddu chwaeth burach, a'r 
fath gywirdeb ac addfedrwydd barn. Yr oedd yn Uenor 
o'r iawn ryw. 'Niá ydym yn meddwl y methem wrth 
ddy weyd ei fod wedi ysgrifenu mwy o draethodau na 
neb a adawodd ar ei ol yn ardaloedd poblogaidd Beth- 
esda, a byddai y rhai hyny braidd bob amser yn fudd- 
ugol. Mae yn debyg mai yr olaf a ysgrifeuodd ydoedd 
yr un a gyfansoddwyd ganddo gogyfer ag Eisteddfod 
Bethesda, yn 1863, sef y flwyddyn ybu farw, ar " Wir 
Pawredd," i'r hwn y rhoes y Beirniad y ganmoliaeth 
uwchaf. Yr oedd hefyd yn Gerddor rhagoroL Yr 
oedd -wedi astudio Cerddoriaeth yn fanwl ac i bwrpaa. 
Bu yn fuddugol amry w weithiau ar Donau CynuUeid- 
faol.'' 

Dywed Eos Llechid amdano fel Cerddor, "Yroedd 
yr hoU Gerddorion oedd yn ei adnabod yn ei ystyiied 
yn Gerddor o radd uchel. G wyddai yn dda am ddeddf- 
au Cynghanedd a Melodedd ; ac yr ydoedd wedi ym- 



yGoogle 



73 

gynefino â gweithiau y prif feistriaid yn y gelfyddyd." 

Yr oedd yn fardd da hefyd. Oyfansoddodd Bryddest 

ragorol, tua 500 o linellau, ar " Tr Adgyfodiad." Dy- 

wed Llystyn fel hyn amdano mewn marwnad ar ei ol, — 

" Gwneyd rhuthrgyrch dystaw ar wybodaeth wnai, 

I gastell addysg megys Ueidr yr âi ; 

Tw alwedigaeth rhoes ddifrifol fryd, 

Ond nid y gyfraith ga'dd ei sylw i gyd. 

Trwy goedwig fawr Cerddoriaeth rhodio bu, 

Anadlodd yno rai alawon cu. 

A gerddi heirdd Barddoniaeth ddenai' fryd, 

Meithrinodd aml flodeuyn teg ei fryd. 

Ar fryn Llenyddiaeth treuliodd lawer nawn, 

Lle cyfansoddodd rai traethodau llawn 

O wir athryhth, perlau 'i feddwl doeth, 

A gemau gwerthfawr ei athrylith goeth." 

Dywed J. Gaerwenydd Pritchard hefyd yn ei farw- 
nad, yr hon oedd yn gydfuddugol âg un, Llystyn : 

Tmdreiddìai eî enaid 1 enaid a nerth 

Y cerddor, y bardd, a*r duwinydd ; 
YmfFurfiai ohonynt ei f eddwl yn gryf , 

A'i arddull yn wreiddiol a newydd : 
Ei lyfrgell arddengys ei brofiad a'i fam, 

Addf edrwydd ei chwaeth ddiwylliedig ; 
Ei lygaid eryraidd yn canf od y tlws, 

A'i galon yn teimlo'r mawreddig. 

Nid meddwl cyffredin allasai fwynhau 

Cynyrchion ein prif dywysogion ; 
Tmweîthio i'w calon yn wylaidd nes cael 

Bu meddwl a'u gwerthfawr gyfrinion : 
Ein WiUiam ymdeimlai'n gartrefol yn mysg 

"RÌTì Handei, ein Milton, a*n Butler, 
Ein Howe, a'n Paley, prif ddynìon y byd, 

Ein Coleridge, ein Edwards, a'n Foster. 

JOHN DAYIES {Eos Ogwen). 
Ganwyd Mr. Davies yn y flwyddyn 1836. Derhyn- 
iodd ei addysg Gerddorol gan eî dad, Mr. Morris Da- 
Tîes, Tyntwr, yn nghyda thrwy gyJârwTig Gramadegati 



yGoogle 



74 

Cerddorol. Cydnabyddid ef yn gerddor da er's blyn- 
yddau, a hyny pan yn ieaanc iawn. Cyfansoddodd am- 
ryw Donau CynuUeidfaol, Alawon, &c, o ba rai yr oedd 
amry w yn fuddugol. 

EYAN W. THOMAS, OBGANYDD, ST. ANN'S. 

Mab yw Mr. Thomas i Mr. W- E. Thomas, Tyn-y- 
clwt, Llandegai. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1839. 
Derbyniodd ei wersi cyntaf mewn Cerddoriaeth gan ei 
ewythr galluog, y diweddar Mr. E. Thomas, Tynyclwt. 
Yna bu o dan addysg gyda John Owen, Ysw. (Owain 
Alaw), Caerlleon. Aeth oddiyno yn Organydd i Lan- 
drillo. Symudodd oddiyno yn f uan i S wydd Es8ex ; a chyn 
hir fe gafodd y swydd o Organydd yn eglwys St. Ann's, 
Llandegai, lle y mae yn derbyn cymeradwyaeth uchel 
yn bresenol. Ystyrir Mr. Thomas yn öerddor galluog, 
ac yn chwareuydd medrus a chywrain ar amrywiol 
offerynau heblaw yr Organ. Cawn ei fod hefyd yn ad- 
gyweiriwr galluog ar bob math braidd o offerynau 
cerdd. Bydd hefyd yn attendio 'r Eisteddfodau, Oy- 
righerddau, a Chyfarfodydd Llenyddol, fel chwareuydd 
ynddynt. 

EOBBRT BOBERTS, ORGAim)D EGLWYS GADEIEIOL 
BANGOB. 

Mab yw Mr. Roberts i'r diweddar Mr. Edward Eo- 
berts, Tanysgrafell, Llandegai, a Cheidwad helwriaeth i 
Arglwydd Penrhyn. Ganwyd ef yn Mai 24, 1840. 
Amddifadwyd ef o'i dad pan yn fachgen ieuanc; ac 
oherwydd amgylchiadau ei fam ni chafodd ond ychydig 
o ysgol. Aeth i weithio i chwarel Cae-braich-y-cafii 
pan tua 12 mlwydd oed. Dangosodd fod ynddo ddefaydd 
cerddor pan yn ieuanc iawn. Gan ei fod yn feddianol 
ar gof annghyffredin, yr hyn oedd yn gymhorth mawr 



yGoogle 



75 

îddo, daeth yn mlaen gyda chyflymdra neillduol. Pan 
yn fachgen ieuanc, daeth yn gydnabyddus â'r Cerddor 
enwog Eos Llechid, a chafodd ei egwyddori ganddo yn 
elfenau cyntefìg Cerddoriaeth a Chaniadaeth; ac oher- 
wydd ei ddeall a'i amgyffredion annghyffredin, tynodd 
sylw Mr. S. Haydn, Organydd St. Ann's ar y pryd ; a 
tìirwy gyfrwng ei ddylanwad ef, Uwyddodd i'w gael i'r 
7Vaining College yn Nghaernarfon. Dygwyd ef i fyny 
yn y Coleg hwnw fel yr oedd yn gymhwys i fyned yn 
athraw ysgol. Tn Ue myned i gadw ysgol, cafodd ei 
benodi i fod yn drydydd athraw yn y Coleg. Parhaodd 
feUy am amryw flynyddau. 0*r diwedd rhoddodd y 
swydd athraw i fyny, a chanlynodd yn mlaen gyda'i 
hoff gelfyddyd — Cerddoriaeth. Er rhoddi y swydd fel 
athraw i fyny, eto, cafodd y swydd o addysgu efrydwyr 
y Coleg mewn Cerddoriaeth, chwareu offerynau, &c. 

Cyfansoddodd lawer iawn o* ddamau gorchestol. 
Cyfansoddodd Gantawd ardderchog ar "öwarchaead 
CasteU Harlech." Siaradir yn uchel amdani gan y prif 
Gerddorion. Cyfansoddodd amryw Ganigau, Caneuon, 
&c., pa rai a brisir yn fawr gan gantorion y wlad yn 
gyffredinol. 

Yn y flwyddyn 1866, etholwyd ef i fod yn is-organ- 
ydd yn Eglwys Gadeiriol Bangor ; ac yn ddiddadl fe 
osodwyd yr iawn ddyn yn yr iawn fan. Fel chwareu- 
ydd mae yn anhawdd cael ei weU. Tstyrir ef yn un 
o oreuon Cymru ar y Piano ; ac nid yn unig ar y Piano, 
yr Organ, &c., ond y mae yn wir feistrolgar fel Cryth- 
•wr ( ViolinÌ8t), 

Nid fel cerddor yn unig y mae Mr. Roberts wedi 
enwogi ei hun ; na, y mae yn Uenor campus. Tstyrir 
ef fel Hanesydd yn y dosbarth cjmtaf. Mae yn Hynaf* 
iaethydd campus, ac yn Dduwinydd gaUuog. 



yGoogle 



76 

JOHN H. B0BEBT8, MTNYDD LLANDEOAI. 

Ganwyd y gŵr ieuano liwii mewn Ue o'r «nw Pen-yr- 
allt, yn Mynydd liandegai, yn y flwyddyn 1847. Er 
nad yw Mr. Boberts ond ieuanc mewn dyddiau, eto 
gallem ddyweyd ei fod yn nn o'r gwŷr ieuainc mwyaf 
gobeithiol. Mae rywfodd fel pe bai wedi ei neillduo o 
groth ei fam i fod yn gerddor, ac yn gerddor enwog 
Dangosai awydd gref at Gerddoriaeth pan nad oedd ond 
tair neu bedair oed. Fel yr oedd yn tyfu i fyny yr oedd 
yr awydd yn myned yn fwy, Wröi ei weled mor awydd- 
os at addysgu Cerddoriaeth, rhoddwyd ef o dan addysg 
gerddorol ac offerynol gyda Mr. E. W. Thomas, Organydd 
St. Ann's. Daeth yn mlaen yn rhagorol. Cyn bod yn 
14eg oed, cafodd wahoddìad i fyned i gapel Shiloh i 
chwareu yr Harmonium. Cafodd lawer o addysg gerdd- 
orol gan Mr. W. "WiUiams, yr hwn oedd y pryd hwnw 
yn arweinydd y canu yn y Ile. Bu yn y Ue hwn am 
bum mlynedd; ac yn yr ysbaid hyny o amaer, 
chwareuoddmewn C^mgherddau luaws o'r damau mwy- 
af clasurd. GaUem ddyweyd hyny, iddo chwareu 
"Cantawd Tywysog Cymru," gan Owain Alaw, cjn 
bod yn 1 6eg oed. Gyda golwg ar ei Gyfansoddiadau 
Cerddorol, maent ^m dra Uuosog. Cyfansoddodd 
ugeiniau o Donau, Alawon, a rhai Anthemau. Cyfan- 
soddodd hefyd ** Cantawd y Mab Afradlon," erbyn Eis- 
teddfod Caerlleon, pryd nad oedd ond 19eg oed, yr hon 
a famwyd yn ail obeit ar y testyn. Cawn mai trwy ei 
lafîir a'i ddiwydrwydd yn astudio Öramadegau Alaw- 
ydd, Dr. Mark, &c , y daeth yn mlaen i aUu cyfansoddi. 
Tua blwyddyn yn ol cafodd le i wasanaethu fel ys- 
grifenydd {elerh), o dan Mr. R. WiUiams, Goruchwyl- 
îwr yn ngwaith Mr. Mc*ConnoI, Bryn Eglwys, ger 
MachynUeth, Ue y mae yn bresenol. 



yGoogle 



77 



PENNOD IV. 

Y MEDDYGON. 

^TDÁ golwg ar y Meddygon canlynol, pa rai a an- 
wyd yn y plwyfydd hyn, nis gallwn lai na'u 
hystyried yn gwir deilyngu eu rhestru yn mhlith " En- 
wogioa Llanllechid a Llandegai." Y cyntaf a enwn 
fydd 

GEÌiTITH ELLI8, TBW., CILI'ODAN. 

Ganwyd y meddyg hwn yn Oilfodan, Llanllechid, 
tua'r flwyddyn 1737. Adnabyddid ef y dyddiau 
hyny wrth yr enw, **Doctor Ellis, Oilfodan." Sy- 
mudodd i fyw i Fangor, lle y^ treuliodd weddill ei oes 
fel Doctor Phisygwriaeth. Bu yn derbyn ei addysg yn 
y prif Ysbyttai yn Caerlleon. Yr oedd y Doctor hwn 
yn frawd i'r grefyddwraig dda hono, yr hon oedd y 
grefyddwraig gyntaf, mae yn debyg, gyda'r Ymneilldu- 
wyr yn mhlwyf Llanllechid ; sef, Elizabeth Ellis, Ty- 
ddynisaf. (Gwel ''Methodistiaeth Cymru.'*) Hefyd, 
yr oedd yn ewythr o frawd ei daid i Humphrey EUis, 
Ysw., Cefofaes; ac yn e^ythr yr un modd i Henry 
EUis, Ysw., Meddyg, Bangor. Y Doctor G. Ellis a 
adeiladodd y Groeslon, Llanllechid, y waith gyntaf. 

OWEN K0WLÄ.NI)S, BLA.EN-T-1TANT, 

hefyd, oedd Eeddyg nodedig i gyfeirio ato o bob gwlad 
yn yr oes o*r blaen. Ganwyd ef tua'r flwyddyn 1742, a 
bu farw yn y flwyddyn 1817. Dyn tal, syth, bonedd- 
igaidd, a'i wallt fel y gwlan, oedd ef. Yr oedd yn 
feddyg esgyrn da ; ond fel Llysieuydd yr oedd ef wedi 
enwogi ei hun yn benaf. Nid oedd neb yn y wlad, yn 
ei ddyddiau ef, yn deall natur dail, a'u rhinweddau, yn 



yGoogle 



78 

debyg iddo. Gyda golwg ar gasgliadau yn y cnawd, 
ysigdod, &c., byddai bob amser yn debyg iawn o ragori 
ar bob meddyg trwy'r wlad. Cadwodd hanes " BrìDyn- 
ädail y mynydd'* iddo ei bun, er ymgais lluaws o 
brif ddoctoriaid y wlad ; ond dywedodd cyn marw eu 
bod iV cael ar ochr " Cegiu y Cythraul," ger Llyn Id 
wal. Dywedir nad oedd y dail hyn i'w cael tuyma i 
fynyddoedd yr Alps ond yn y lle hwn. Yr oedd hefyd 
yn llenor da. 

OWEN MOBEIS, TYDDYN DTT, LLANIiLBOHrD, 

ydoedd fab i Mr. 0. Morris o*r Ue uchod. Ganwj'd ef 
yn y flwyddyn 1780, a bu farw yn 1858. Yr ydym yn 
cael iddo gael ei ddwyn i fyny yn mhrif Golegau Llun- 
dain. Bu yn gwasanaethu fel Doctor yn y fyddin, yn 
India'r Dwyrain, am tua 46 mlynedd. [Gwel tudal- 
en lOfed o*r llyfr hwn.] 

JOHN OWENS, PANTTFFBWDLAS, 

oedd fab i'r diweddar Mr. Owen Eytos, Owlyn, Llan- 
Uechid. Ganwyd ef yn y lle uchod yn y flwyddyn 
1795. Mae yn ddiameu fod y diweddar John Owens, 
fel Meddyg casgliadau, ysigdodau, briwiau, &c., yn tra 
rhagori ar neb yn y rhan hon o'r wlad. Yr ydym yn 
cael iddo dderbyn ei addysg gan y Doctoriaid cyfrifol 
hyny,— Dr. 0. 0. Roberts, Bangor; Dr. J. Roberts, 
Penyclip, Bangor ; Dr. J. Roberts, Dolawen ; T. Ro- 
berts, Ysw., Bangor (Doctor Chwarel y Cae ar y pryd) ; 
Dr. Grijfiths, Bangor, &c. 

Gẁr oedd yn dra adnabyddus yn Siroedd Gogledd 
Cymru oedd ** Doctor y Pant." Nid Dr. wedi derbyn 
urdd mewn unrhyw Goleg oedd ; na, yr oedd wedi eî 
dderbyn o uwch a phwysicach lle o lawer. Mae y Ues 



yGoogle 



79 

a'r daioni y mae wedi ei wneyd fel Meddyg (neu Ddoc- 
tor, 08 mynwcli) i fìloedd trwy y gwledydd, America a 
Lloegr, gystal a Chymru, yn rhoddi hawl, ac yn rhoddi 
gorfodaeth arnom fel gwlad iV alw yn ddim amgen na 
'* Doctor y Pant " — enw a barhâ yn hir yn Ngogledd 
Cymra. Cymeriad hynod ydoedd Dr. y Pant. Nis 
gallwn roddi cyfrif boddhaol, hyd yn nod i ni ein hun- 
ain, amdano. Mae ^m ddiameu ei fod yn gymeriad ar 
ei ben ei hun yn hollol. Un wedi ei dori o*r clai, a'i 
ffurfìo a*i ddonio gan anian yn ei choleg syml ei hun- 
an ydoedd. Gallem ddyweyd yn hyf eifod wedi gwneyd 
canoedd, os nad miloedd o orchestion. Bu farw yn 1867, 
yn 72 mlwydd oed. 

Nis gallwn derfynu hyn o sylwadau yn well na chyda 
y llinellau canlynol o waith J. Gaerwenydd Pritchard, 
pa rai a gyfansoddodd tua dwy flynedd cyn marwolaeth 
yr hen Ddoctor. 

" Ni ganwn ä'r galon, a theìmlwn ei thant, 
I wresog lon-gyfei'ch hen " Ddoctor y Pant :" 
Eríoed ni chlybnwyd, ar dir nac ar ddwr, 
Attì Feddyg dolnnau yn ail i'r hen wr. 
Pob math o ddoluriau ar bawb o bob gwlad, 
Wellêir gan y Doctor yn rhwydd ac yn rhad." 

J08EPH THOMAS {JosepJius EryH), 
Ganwyd Mr. Thomas yn y Perthi Comiog, Llande- 
gai, yn y flwyddyn 1805. Yr ydym yn deall nad yd- 
yw yn ddyledus i neb am addysg foreuol, na chwaith 
un math o addysg na hyfforddiant mewn un modd yn 
yr hyn y mae yn ei brofíesu. Mae yn ddiameu íod ei 
holl ddealltwriaeth, a'i wybodaeth gyffredinol ag y 
luae wedi elwa, yn ŵwyth ei lafur a'i ddi wydrwydd ef 
ei nun yn unig, a hyny trwy ymchwiliad parhaus, er 
yn fachgen, i ansawdd ac egwyddorion deddfau anian a 
natur. 



yGoogle 



80 

Gyda golwg arno fel Meddyg, nea fel " Profmcr of 
the Emedial Magnettm, Oahanüm, and Practical 
Phrenohgy,^* cawn fod ei gyfandrefn yn ymddibynu ar 
ei ddarganfyddiadau ef ei hunan yn unig. Mae ^m 
ffaith mai ychydig o blant dynion sydd wedi cyraedd 
gwybodaeth ýmarferol o'r gwyddorau dyeithr hyny fel 
ag i*w gwneuthur yn wasanaethol i symud ymaith 
anhwylderau y corff dynol, a hyny heb arfer un math 

gyfferi. T ffaith y w, y gall Mr. Thomas, trwy ei 
gyfundrefii, a*i ddarganfyddiadau o ansawdd a rhinwedd 
dymgyrchiady corff dynol, ei defayddio, a'i throsglwyddo 
mewn modd cymhwys a dyladwy, a hyny ar fyrder, i, 
a thrwy goìrff yr afiach, fel i beri iachâd, a hyny heb 
ei roddi i gysgu ar y pryd mewn un modd yn fesmer- 
awl (fel y tybir gan rai), na chwaith trwy ddefnyddio 
un math o gyfferì meddygol. 

Mae peirianau Galfaniol Mr. Thomas yn hollol wa- 
hanol i unrhyw beirianau ereill — wedi eu gwneyd yn 

01 ei gynllun ei hun, ac i'w bwrpas ei hun, ac felly, yn 
Uawer cymhwysach at feddyginiaethu nag un math ar- 
all. Mae Mr. Thomas wedi bod yn nodedig o Iwydd- 
ianus gyda'i feddyginiaeth. 

Ar gyfrif y llwyddiant mawr oedd yn dylyn ei gyf- 
undrefìi, addawodd, a chyhoeddodd yn yr holl gy- 
hoeddiadau, a hyny am fiynyddau, ei fod yn barod i 
wasanaethu ac iachau y Cymry tlodion am ddim, os 
byddent yn methu caeì neb i wneyd lles iddynt. Mae 
yn ddiameu fod y fath gynyg, a'r fath arwydd o serch 
Cenedlaethol, yn teilyngu ein gwir a'n serchog gydna- 
byddiaeth. Nid yn aml y ceir y fáth arwydd o hael- 
frydedd a charedigrwydd oddiar law un o'r fath gy- 
meriad. Nid yn unig y mae Josephus Eryri yn feddyg 
da, ond y mae hefyd yn Uenor campus, yn fardd da, 



yGoogle 



81 

ac yn athronydd dwfii. Tsgrifenodd draethawd athron- 
yddol ar **ddim," yr hwn a ymddangpsodd yn y 
Greal flynyddau yn ol. Mae Mr. Thomas wedi ym- 
adael o wlad ei enedigaeth i Liverpool er y flwyddyn 
1844, Ue yr ymsefydlodd, ac yno y mae hyd yn bresenol. 

HENBY ELLIS, M.B.G.S., BANGOB. 

Mab yw y Meddyg parch'us hwn i'r diweddar Ellis- 
Parry, o'r Groeslon, Llanllecliid. Ganwyd ef yn y 
flwyddyn 1817. Cafodd ei ddwyn i fyny mewn ysgol- 
lon da pan yn fachgen ieuanc. Wedi iddo dyfu i fyny i 
oedran cymhwys, rhwymwydefam bummlynedd gyda'r 
Meddyggwiralluog, John Eoberts, Ysw., Bangor, Yna buL 
am ddwyflynedd jtí Riehmond Sospitàl, School ef Ana' 
tomy, Mediotne, 4ro., Swrgery, Dullin^ Hefyd, treuliodd 
dymoryn Ysbyttai Llawfeddyginiaethol Richmond, Whit- 
worth, a Hardwicke yn Dublin. Pasiodd ei arholiad yn 
lilundain yn hynod o Iwyddianus, fel^^r eniUodd amryw 
raddau {degrees), Efe yw Doctor Undeb Bangor a 
Beaumaris, dros blwyfl Bangor, Aber, a Llanfairfechan, 
er's amryw flynyddau. Ystyrir ef yn Eeddyg gwir 
gaUuog a gofalus. îíid yn unig mae yn Feddỳg da, yn 
Uenor campus, ac yn fardd rhagorol, ond mae yn 
ddiweddar wedi cael aUan ddarganfyddiad rhyfeddol, 
sef ffordd i ddefhyddio math o gyffyr meddygol i wneyd. 
papur i wasanaethu yn Ue Uechi ysgrifenu yn yr ys- 
goUon dyddiol. 

JOHN EOBEETS, Y8W., DOLAWEN", LLAITOÉGAI. 

Ganwyd Mr. Roberts yn y flwyddyn 1821. Mab» 
ydyw i'r diweddar Comelius Roberts, Ysw., Dolawen. 
OsdTodd J Eoberts bob manteision addysg pan yn ieuanc. 
Dygwyd ef i fyny yn mhrif Golegau Phisygwriaeth: 



yGoogle 



82 

Uandain a Dublìn. Derbynîodd y gradd o H.D. pan 
yn bur ieuanc. Mae erbjrn hyn wedi derbyn amrywiol 
^eitlau heblaw yr uchod. Cydnabyddir ef fel un o'r 
Doctoriaid uwchaf yn y deymas er's llawer o flynydd- 
oedd. Bu am amryw flynyddau yn attendio JHòspital 
Bangor. Symudodd o ddinas Bangor er's tua deu- 
-ddeng mlynedd i ddinas Llundain. Yn awr mae yn 
by w yn nghymydogaeth Salisbury, ger Llundain. 



PENNOD V. 

GYMERIADAU AMBYWIAETHOL. 

fB ydym yn cael fod cryn lawer o bersouau heblaw 
a enwyd wedi bod, ac jn bod yn bresenol, ag a 
ystyrid yn dra enwog yn eu dyddiau yn Llanllechid a 
Llandegai, ao felly nì a gawn enwi rhai ohonynt. 
Enwn yn gyntaf yr hen 

Httmphbey Cbymlyn. Tr ydym yn cael iddo ef gael ei 
«ni yn ngwaelod plwyf Llanllechid, a hyny tua chanol yr 
ail ganrif ar bymtheg. Tr oedd yn Ser-ddewin enwog, 
-ac yn cario ei ddylanwad Ser-ddewinol dros y wlad ; a 
mawr oedd y grediniaeth a roddid iddo. Tr oeddynysgol- 
haig gwych — yn tra rhagori ar neb o'i gymydogion. 
Gallai fel seryddwr fesur y pellder i*r lloer, neu i un o'r 
planedau, gyda chywreinrwydd annghyffredin. Tstyr- 
id ef yn rhifyddwr tra rhagorol. 

Idbis Deltnob a anwyd, fel yr adroddir, yn ardal 
CiltwUan, a hyny tua chanol yr unfed ganrif ar bym- 
theg. Tr oedd nid yn unig yn delynor, ond yr oedd 
hefyd yn ffidler gwych. Dywedir mai oddiwrtho ef y 
•derbyniodd **Ffynon Ffìdler," yn y "Waen-lydan, ei 
henw; ac am y byddai yr hen Idris jr arferol o 
fyned i Waen-lydan i dynu pabwyr, camgymerwyd ef 



yGoogle 



83 

unwaith gan Herw Heliwr am öeiliog y Mynydd ; ond 
ni chanlynodd y camgymeriad farwolaeth i'r ffidler. 
Podd bynag, diangodd yr Herw Heliwr o'r wlad, na 
welwyd mwy mohono. 

Thoîiàs Williams, Taltbont, a fu byw ac a. 
flodeuodd tua dechreu y ddeunawfed ganrif. Cyhoedd- 
odd yntau hanes dyfodiad cenedl y Cymry i*r wlad 
hon mewn llyfryn bychan, yr hwn sydd yn hynod o 
ddiffygiol o ran trefn, cynllun, ac orgraff. Ystyrid ef 
yn ei ddyddiau, yn un o brif enwogion Llanllechid. 

WiLLiAM Paeey, Dalybont, ocdd yn un o'r ysgol- 
heigionpenafynmhlwyf Llanllechid, tua ehan mlynedd 
yn ol. Ganwyd ef tua chant a deuddeng mlynedd ar 
ngain i eleni. Derbyniodd ei addysg foreuol yn Ysgol 
Friars, Bangor. Cawn ei fod yn llenor campus, yn 
ysgolhaig rhagorol, yn ieithwr da yn y Gymraeg, y Seis- 
neg, a'r Lladin. Ẅis g|llem lai nag ystyried gẃr o'r 
nodwedd uchod, yn y dyddiau tywyll hyny ar lenydd- 
iaeth yn gwir deilyngu ei restru yn un o brif enwog- 
ion ei blwyf. Cawsom yr hyfrydwch o weled ei lawys- 
grif er's yn agos i chwech ugain mlynedd, ac nis gallem 
lai na'i hystyried yn y dosbarth cyntaf. Bu iddo chwech 
o blant — tri mab a thair merch. !N"id oes ond un yn 
fyw, sef Elleni yr ieuengaf ohonynt, yr hon a anwyd 
yn y flwyddyn 1789, ac sydd yn byw yn bresenol yn 
Talybont. Bu farw W. Parry Mai laf, 1823, yn 8a 
mlwydd oed. 

Henbt Ellis, Ybw., Cilfodan. Yr oedd y gẃr 
hwn yn byw tua chanol y ddeunawfed ganrif, a chyn 
hyny. Efe oedd etifedd (aer) Cilfodan. Wedi i'w 
frawd, Dr. Griffith Ellis, ymadael o'r Groeslon, Llan- 
llechid, i fyw i Fangor, fe aeth Henry Ellis i'r Groes- 
lon yn ei le. [Gwel hanes Dr. G. ElHs mewn cwr ar- 



yGoogle 



84 

áll.] Tna cymerodd Morris EUis le ei frawd yn Ngbil- 
fodan fel amaethydd. Mae y gẁr hwn wedi ymfudo 
i'r America er's dros bedwar ugain mlynedd. Cawn 
fod iddo ferch yn byw yn America yn bresenol, ac yn 
dra chyfoethog. Chwaer i'r Henry Ellis hwn oedd 
Elizabeth Ellis, Tyddynisaf, un o'r gwragedd crefyddol 
cyntaf yn mhlwyf Llanllechid, yr hon, meddir, a gafodd 
€i throchi gan y Bedyddwyr yn afon Ffrwdlas. Tad 
hefyd oedd yr Henry Ellis hwn i Ellis Parry, y Groes- 
lon (tad Henry Ellis, Meddyg, Bangor), yr hwn a ys- 
tyrid yn un o'f ysgolheigion a'r llenorion penaf yn 
mhlwyf Llanllechid yn ei ddydd. Efe hefyd oedd tad 
y diweddar Owen Ellis Ysw., o'r Cefnfaes, Llanllechid, 
yr hwn a ddaeth yn etifedd Gilfodan ar^ol ei dad. Yr 
oéád yntau yn llenor da yn ei ddydd, ac yn ẃr o ddy- 
lanwad mawr yn mhlwyf Llanllechid, yn neillduol yn 
€Ì gysylltiad âg achosion plwyfol, &c. 

Gallem chwanegu fod ei feibion yn Uenorion enwog, 
6ef y diweddar Henry Ellis, Talybont; Owen Ellis, 
Ysw., ac Humphrey Ellis, Ysw., o*r Cefnfaes. Der- 
byniodd y tri bob manteision addysg pan yn ieuanc. 
Cydnabyddir hwy yn ysgolheigion tra rhagorol, ac yn 
wir gydnabyddus â gweithiau y prif awdwyr, hen a 
diweddar. 

JoEN MoEEis, T Bbontdd. Gauwyd y gẁr hwn yn y 
Bronydd, yn y flwyddyn 1778. Yr oedd yn frawd i daid 
Eos Llechid o du ei fam. Er na chafodd ond ychydig 
o addysg foreuol, eto, trwy lafur a diwydrwydd, cawn 
ei fod wedi cyraedd graddau lled bell mewn amryw 
gangenau gwybodaeth. Ystyrid ef yn ei oes yn ddaear- 
yddwr campus. Byddai yn hyfrydwch mawr ei gly wed 
yn enwi gwahanol deymasoedd y ddaear, eu maiütioli, 
eu trafnidiaeth, rhifedi eu trigoHon, natur eu crefydd, 
a'u cyffeithiau, &c. Cawn hefyd ei fod yn seryddwr 



yGoogle 



85 

rhagorol. Enwai y ser a'r planedau, eu pellder, eu 
maintioli, eu cylchdroadau, &c., fel pe buasai wedi bod 
yn preswylio ynddynt holl ddyddiau ei einioes. Clyw- 
som mai gydag ef y bu Arfonwyson yn cael y gwersi 
cyntaf erioed mewn seryddiaeth. Yr oedd yn dduwin- 
ydd da, ac yn henafiaethydd gwych. Bu farw Mehefin 
21, 1843, yn 65 mlwydd oed, 

WiLLiAM Geipfith, Cilfodaît, a ddygwyd i fyny 
yn amaethydd parchus gyda'i dad. Dygwyd ef i fyny 
o ran ei addysg yn Ysgol Friars, Bangor, a gwnaeth y 
defaydd goreu o'i amser ynddi. Yr oedd W. Griffith 
yn un gwir enwog yn mhlwyf Llanllechid yn ei ddydd. 
Yr oedd llawer iawn o ragoriaethau yn perthyn iddo. 
Mae yn debyg ei fod yn un o'r rhai dysgedicaf yn y plwyf 
yn ei ddyddiau ef. Yr oedd yn wladwr rhagorol, yn 
hynod ddeallus mewn materion plwyfol, yn mha rai yr 
ystyrid ei air fel cyfraith bob amser. Byddai y wlad 
yn d'od ato am gynghorion cyfreithiol. Gwnaeth gan- 
oedd ewyllysiau, gweithredoedd, &o. Yr oedd yn 
deall Seisneg yn gampus, yn Gymreigiwr rhagorol, ac 
yn Lladinwr gweddoL Fel cristion yr oedd ei rodiad 
yn addas a diargyhoedd. Eglwyswr oedd ef hyd o fewn 
yr 20ain mlynedd diweddaf o'i oes ; yna bú yn aelod 
hardd gyda'r Trefnyddion Oalfinaidd yn y Carneddi. Bu 
ferw yn y flwyddyn 1860, yn 86 mlwydd oed. GaUem 
ddyweyd i dri o'i feibion ddringo i fyny i safle lled uchel 
o ran dylanwad : — Thomas, fel blaenor eglẁysig, wedi 
hyny fel pregethwr, (gwel taflen y pregethwyr); 
William, fel ysgolhaìg a reliwing officer; a Morris, 
fel cyfreithiwr tra dysgedig a galluog. 

"WiLLiAM ViuiAMs, Llaitdegai, a auwyd yn Tref- 
draeth, Môa, ac a flodeuodd tua chanol y ganrif ddi- 
weddaf. Yr oedd W. W. yn llenor o'r iawn ryw 



yGoogle. 



86 

— yn ysgolhaig rhagorol, ac yn hynafiaethydd manyl- 
graff. Ysgrifenodd lyfr o'r enw *' Prydnawn-gwaith 
Cymru." Hefyd, ysgrifenodd lytr tra geôluog ar ** Hyn- 
afiaethau Mynyddoedd Sir Gaemarfon, ac Achau Teulu 
y Penrhyn.'* Saddler wrth ei alwedigaèth oedd W. 
Williams. 

EoBEBT WiLLiAMB, Fbondeo, Baitíjoe, ocdd fab i 
"W. WilliamB, Llandegai. Öanwyd ef yn y lle uchod 
tua'r flwyddyn 1787. Yr oedd R. Williams jm llenor 
o'r doBbarth cyntaf, yn fardd da, ac yn ysgrifenydd. 
gwych. Ysgrifenodd gyfrol o " Gorff o Dduwinydd- 
iaeth " tra chymeradwy gan y Beirniaid mwyaf galluog. 
Tirfesurydd oedd ef wrth ei alwedigaeth, a bu yn sir Dre- 
faldwyn am amry w flynyddau yn mesur y mynyddoedd. 
Mab iddo ef ydyw y Parch. R. Williams, Perig- 
lor presenol Llaiifaelog, &c., Môn, yr hwn a ystyrir yn 
ysgolhaig rhagorol, yn Uenor campus, ac yn un o'r 
gweinidogion mwyaf cymeradwy yn Ësgobaeth Bangor. 

EicHAED WiLLiAMs, DoLAWEN, a auwyd yn y flwydd- 
yn 17Ô3, abufarw yny flwyddyn 1816, yn 63 mlwydd 
oed. TJn o'r goruchwylwyr cyntaf a fu yn Chwarel y 
Cae, dan Arglwydd Penrhyn, oedd R. Williams, Dol- 
awen. Cawn y llinellau canlynol wedi eu tori ar 
gareg ei fedd yn mynwent Llanllechid : '' Efe a wasan- 
aethodd 31 mlynedd megys talydd i'r gweithwyr yn 
y chwarelau llechi, o dan yr Arglwydd Penrhyn, yn 
mha le y rhyglyddodd barch a chariad am ei ddiwyd- 
rwydd, ei ofal, a'i fawr onestrwydd yn ei swydd a'i 
fasnaeh âg ereill." 

EiCHAED MoEEis Geifftth, BAirGOE, a auwyd yn 
Penybryn-uchaf, Llanllechid, yn y flwyddyn 1 788, a bu 
farw Rhagfyr 4ydd, 1843. Dechreuodd ef ei oes fel 
chwarelwr yn chwarel Cae-braich-y-cafìi ; ond pan tua 



yGoogle 



87 

17eg oed, aeth i'r ysgol am ychydig amser, yna rhwym- 
wyd ef mewn masnachdy yn Llanrwst, lle y bu yn 
bwrw ei brentisiaeth. Lanrwst aeth i Fangor i sef- 
ydlu masnachdy bychan, ond yn araf deg aeth y fechan 
yn fawr, a'r wael yn gref ; ao am lawer o flynyddoedd 
cyn ei farwolaeth, jr oedd wedi cyraedd safle mor uchel, 
fel yr oedd ei fasnach a'i fasnachdy y mwyaf yn y ddinas; 
tic mae yn ffaith fod ei gyfoeth yn gymaint bron a*r eiddo 
neb yn hoU gymydogaeth Bangor. Ganwyd iddo fab, 
yr hwn a alwodd ar ei enw ei hun, a'r hwn sydd yn 
fyw yn bresenol ; a gallem ddy weyd yn hyf, ei fod yn 
iin o'r rhai mwyaf ei ddylanwad yn holl Ddinas Bangor. 
Arferir galw un o Ariandai Bangor ar ei enw, am mai 
efe a'i sefydlodd, mae yn debyg. 

Geumth W. Pilebs, TJpper Bangor, a anwyd yn 
Camgymro, Llanllechid, yn y flwyddyn 1797. Mab 
ydyw G. W. Prees i'r diweddar 'W'. Prees, Camgym- 
ro. Cydnabydda pawb yn mhlwyf Llanllechid fod G. 
"W. Prees, tua 40ain mlynedd yn ol, yn un o'r ysgolheig- 
îon penaf yn y plwyf. Derbyniodd ei aàdysg foreuol 
gyda'r diweddar Morris Griffith, Llanllechid. Pan yn 
21ain oed, aeth i Penygamedd, Môn, i gadw ysgol 
ddyddiol. Yn mhen y ddwy flynedd symudodd i gadw 
jsgol i^r Dwyrain, Môn, lle y bu am ddwy flynedd, 
Oddiyno aeth i Beaumaris }ti Êhwymwr llyŵau, Ùe y 
hu. am dair blynedd ; yna daeth i gadw ysgol ddyddiol i 
gapel y Cameddi, i'w ardal enedigol. Bu yma am dair 
tlynedd, sef, hyd nes yr ail-adeiladwydy capel i'r wedd 
sydd amo yn bresenol. Ar ol hyn, bu amryw flynydd- 
au yn rhwymo llyfrau yn ardal y Carneddi. Yn y flwydd- 
yn 1839 cafodd y swydd o casglwr trethi {collector), yn 
mhlwyf Llanllechid, lle ybu amunmlynedd arddeg, pryd 
y dyrchafwyd ef yn relimng ojfieer Llanllechid a Ban- 



yGoogle 



88 

gor; ac o'r flwyddyn 1854, nid oedd ond reliemnff 
officer dros Fangor yn iinig ; ac er's pedair blynedd yn 
bresenol, rhoes y swydd i fyny, ac nid oes ganddo ar ei 
ofal ja bresenol ond y Registration yn nnig. Mae eî 
fab E. G. Prees yn gasglwr trethi {collector) ac yn 
registrar yn Uanllecliid yn bresenol. William ei fab 
a anwyd yn y flwyddyn 1822. Dygwyd ef i fyny yn 
ysgolhaig gwych. Cafodd le yn excÌBe officer pan yn 
24ain mlwydd oed. Bu am ychydig amser cyn cael y 
lle hwn yn athraw ysgol yn Llanidloes. Y lle cyntaf 
y bu yn exeÌ8eman oedd Iwerddon. Symudwyd ef yn 
fuan o'r lle hwn i Lanfairmuallt. Oddiyno i Aberaeron. 
Dyrchafwyd ef o'r Ue hwn i fod yn diviiion officer i Aber- 
ystwyth. Aníonwyd ef o Aberystwyth ar distillery i 
Liyerpool ; o Liverpool i Lundain i gael ei arholi, Ue y 
pasiodd yn dra Uwyddianus. Ar ol hyn bu yn Llundain 
yn examiner. Oddiyno anfonwyd efiDiss, SwyddNor- 
foIk, lle y dyrchafwyd ef yn supervÌ8or. Bu yn y lle hwn 
amryw flynyddau. Yn y flwyddyn 1863 symudodd i 
ddosbarth Conwy, lle y mae yn gwasanaethu yn bres- 
enol. - 

William: T. Eooebs, Ysw., Beatimahib. Mab yw 
Mr. Eogèrs i'r diweddar Thomas Eogers, Machjne, 
Gorachwyliwr cyfrifolyn chwarel y Cae tua 60 mlynedd 
yn ol. Ganwyd W. Rogers yn y Ue a elwid y pryd 
hwnw, Machine, ond sydd erbyn hyn wedi ei gladdu 
gan rwbely gwaith yn y flwyddyn 1807. Dygwyd ef 
i íyny yn 8tone cutter, neu yn hytrach earver ar feini. 
Mae yn debyg y gellir ei restru yn mhlith y carver8 
cyntaf yn y deyrnas. Wedi iddo gyraedd y'fathsaf- 
le fel crefftwr, rhoes ei hun i fyny fel adeiladydd, yr 
hwn mae yn debyg a adeiladodd fwyaf q eglwysydd, 



yGoogle 



89 

capcj /dd, a phalasdai, obawb yn Nghymri. Efe ydoedd 
awd\. r y Normal College, Bangor, &c. 

Fel c<Mrver bu yn fuddugol luaws o weithiau. Der- 
byniodd driarddeg o dlysau mewn cystadleuaethau yn 
Llundain, rhai yn aur ac ereill yn arian. Efe hefyd 
oedd y buddugol yn Eisteddfod Aberystwyth am gerfìo 
yn y Fine Arts, 

Yn y flwyddyn 1857, derbyniodd yr anrhydedd o fod 
yn " Ftllow of the Eoyal Arehitectmàl Society ;" ac am 
ysgrifenu traethawd ar ddysgyblaeth ac anianyddiaeth 
adeiladaeth, anfonwyd iddo yr anrhydedd o fod yn 
^^ Feìlow in the Royal Sociefy,*^ Eel ysgrifenydd ac 
awdwr, ystyrir ef yn un tra galluog. Ysgrifenodd erth- 
yglau i'r Times, Llundain, am dros ugain mlynedd yn 
wastad. 

Yr oedd yn un o gyfeillion penaf y diweddar a'r 
anfarwol John George Gibson, yr hwn a fu farw yn ddi- 
weddar yn Rhufain, a*r hwn oedd hefyd yn brif gerfìwr 
y byd. Gallem chwanegu, a dywedyd fod ei lyfrgell, 
gydag eithriad neu ddwy, y fwyaf yn ynys Môn. 

JoBJsr Thomas, Ysw., LLANrMDDTPai, a anwyd yn 
Bethesda, Llanllechid, yn y flwyddyn 1831, yr hwn 
sydd fab i'r diweddar Bayid Thomas, Goach & Horses 
Inn, Bethesda. Cafodd J. Thomas bob mantais a all- 
esid ddymuno i gael addysg dda, efe gystal a'i holl 
frodyr a'i chwiorydd. Wedi iddo dderbyn addysg bri- 
odol, dygwyd ef i fyny fel clarc yn un o ariandai Ban- 
gor. Oddiyno dyrchafwyd ef i ariandy Trefifynon, lle 
y bu am chwe blynedd yn gwasanaethu fel arian-gyfrif- 
ydd (accountant), a thrachefii arian-dalwr (cashier). 
Dyröhafwyd ef o'r Ue hwn i fod yn arolygwr (manayer) 
ariandy yn LlanymddyM, lle y mae er's 7 mlynedd 



yGoogle 



90 

bellach. Gallem chwanegu fod iddo dri o frodyr, pa rai 
sydd yn ei ddylyn gyda'r un swydd anrhydeddus, sef 
Ẅilliam, Eichard, a David. Mae yn ddiameu, ob caiff 
y brodyr hyn hir oes, y deuant i safle uchel mewn 
enwogrwydd a dylanwad. 

WiLLiAM Feancis, Ysw., Brywdebwen, ydoedd fab 
i W. Francis, Ysw., o'r Ue uchod, yr hwn hefyd sydd 
yn oruchwyliwr cyfrifol ar chwarel Cae braich y cafii 
er's tua 43 mlynedd, o dan G. K D. Pennant, Ysw., 
Gastell y Penrhyn, a thrachefh o dan E. G. D. Pen- 
nant, Arglwydd Penrhyn. Ganwyd W. Prancis, Ysw., 
ei fab, yn y flwyddyn 1880. Wrth gwra derbyniodd 
yntau bob manteìsion addysg, a gwnaeth yn dda o'r 
manteision hyny. Nid pawb sydd yn gwneyd. Yn 
gymaint a'i fod yn ẃr ieuano o gyneddfau cryfìon, ac 
yn meddu ar y fath ddysgeidiaetii glasurol, ymunodd 
â'r gymdeithas fasnachol fawreddus hono — y " West 
Indies Company,^^ Bu yn aelod o'r gymdeithas hono 
am amryw flynyddau. Bu farw yn Alexandrîa, yr 
Aifft, yn y flwyddyn 1857, yn 27 mlwydd oed. 

JoH» Feancis, Ysw., Bryndeewen, sydd fab i'r W. 
Francis, Ysw., uchod, a brawd Tr diweddar "W. Fran- 
cis (ieu.), Ysw., o'r lle uchod. Ganwyd yntau yn y 
flwyddyn 1829. Cydnabyddir ef fel goruchwyliwr yn 
un o'r dpsbarth cymhwysaf i*r fath swydd bwysig, a hyny 
fel un hynaws, caredig, a gwir deimladwy. Ifae yn 
amheus a fu boneddwr o oruchwyliwr erioed yn derbyn 
mwy glod a chymeradwyaeth gan ei weithwyr 
na John Prancis o Brynderwen. Nid yn unig mae yn- 
ddo bob cymhwysder fel goruchwyliwr, ond cydnabydd- 
ir ef hefyd yn un o beirianwyr cyntaf ein gwlad. Fel 
cynllunydd peirianau {civü engineer), ystyrirefyny 
dosbarth cyntaf. 



yGoogle 



91 

JoHiT Thomàs, Ttittclwt, sydd fab i'r diweddar 
Evaii Thomas o'r lle uchod, yr hwn oedd y pryd 
hwnw yn brif oruchwyliwr yn chwarel Cae braich y 
cafo, yr hwn a fu farw yn y flwyddyn 1834, yn 65 
mlwydd oed. Yn gymaint a bod rhieni Mr. J. Thomas 
o amgylchiadaa da, dygwyd ef i íyny yn ysgolhaig 
rhagorol. Yn y flwyddyn 1823, cafodd le i fjmed yn 
brif ysgrifenydd {clerh) yn chwarel Cae braich y cafii> 
ac mae yn ddiameu y btíasai yn anhawdd cael neb a 
fiiasai yn llanw ei le. 



PENNOD VI. 

YH YSGOLFEISTEIAID. 

<ífŴAE yn debyg nad oes cynifer o ysgolfeistriaid wedi 
^Mf cyfodi unrhyw ddau blwyf yn Nghymru ag 
sydd wedi cyfodi o blwyfydd Llanlleçhid a Llandegai. 
Yn y daflen ganlynol, ni a gawn enwi cynifiBr ag a 
ddarfii i ni fedru gael allan oedd yn enedigol yn y ddau 
blwyf. rfaith hynod yw, na bu ond rhyw dri neu 
bedwar, o'r holl nifer a godwyd, yn athrawon mewn 
unrhyw ysgol yn y plwyfydd erioed. Mae yn wir i ryw 
ychydig o'r rhai cyntaf sydd yn y daflen fod, rhai yn 
Llanllechid, ac ereill yn Llandegai. Yn nghorff y 
deugain mlynedd diweddaf, ni bu cymaint ag un 
athraw genedigol o'r plwyfydd hyn yn athraw 
mewn unrhyw ysgol yn un o'r ddau blwyf. Dich- 
on y dylem grybwyll hyny, fod amryw ohonynt 
wedi ymadael 0"r swydd, a'i chyfiiewid am un arall — 
rhai i*r weinidogaeth, ereiU yn oruchwylwyr, a rhai yn 
collectors, &c., &c. 

Caiff y * arwyddo fod y personau yn athrawon 
trwyddedig. Caiff b arwyddo yr Ysgolion Brytanaidd ; 



yGoogle 



92 

c, arwyddo yr Ysgolion Cenedlaethol ; a, arwyddo 
athrawon yn byw ar Ysgolion rhydd ac annibynol ; a 
t arwyddo fod y personau wedi marw. 

A Mr. Eichard Jones, Llanllechîd.t 

A " Owen Jones, Llanllechîd.t 

A " John WiUiams, Tynýclawdd.t 

A " Ellis G. Williams, Braichtalog.t 

A *' Em& R. EUis, Tre'rgarth. 

B " Thomas Hughes, Bethesda.* 

B " John 0. Jònes, Bethesda.* 

1 " David W. Eoberts, Bontuchaf.* 

B " John Davies, Eachub.* 

B " Griffith W. Griffiths, CaeUwyngrydd* 

B " WüUam R: Parry, Tanyffordd.* 

B " WiUiam J. WüUams, Llwybr-Main-*t 

c " Thomas Thomas, Llandegai-t 

c " Thomas Jones, Nantgwreiddiog.t 

c " Richard WiUiams, Llandegai.t . 

c " Griffith W, Prees, Camgymro. 

c " John Parry, Cameddi.t 

c *' WiUiam G. Prees, Camgymro. 

c " Henry E. Jones, Tynyclawdd.t 

c " Griffith Jones, Coedyparc* 

c '* WiUiam Lloyd, BrynUys.* 

' c *' Evan WiUiams, Bontuchaf.*t 

c " Hugh WiUîams, Bryneglwys.*t 

c " Morris J. Griffith, Hen Gapel.* 

c " Griffith M. Wmiams, Rachub.* 

c " Eobert Price Thomas, Wem.* 

c " David Davies, Tyntwr.* 

c " Thomas Jones, Brjmtwrw. 

c " John Eowlands, Bethesda.* 



yGoogle 



93 

<3 Mr. Griffith E. Jones, Tre'rgarth.t* 

<5 " Thomas "Williains, Oilgeraint.t 

c " Pierce Owens, Bronydd.* 

<j " Thomas Pritchard, Glanogwen.t* 

c " William W. Parry, Carneddi.* 

c " Thomas W. Williams, Mynydd.* 

c " R^ert G. Roberts, Talgae.* 

c " Hugh Hughes, Braichtalog.* 

c '* William Pritchard, Foty.t 

c " William Prioe Thomas, Wern. 

c " Henry Jones, Craig-Pandy. 

c " Henrj' W. Parry, Caellw^nagrydd. 

c " Owen G. Williams, Brynteg.t 

c *' John W. Jones, Bontuchaf. 

c " Owen 0. Williams, Tanybwlch. 

c " Thomas H. Eoberts, Caellwyngrydd.t 

Cawn fod yn y ddau blwyf hyn gymaint a saith o 
ysgolion dyddiol, ac mai dyeithriaid o'r plwyfydd hyn 
sydd yn athrawon ynddynt oll, ac wedi bod felly er eu 
cychwyniad. Cawn fod yn agos i ddwy fil o dan addysg 
ynddynt eleni — 1867. Mae pump o'r ysgolion hyn yn 
rhai Cenedlaethol, & dwy yn ysgolion Brytanaidd. 

Gwel '* Hynaâaethau Llanllechid a Llandegai," gan 
Huw Derfel Hughes, tudal. 110. 



yGoogle 



94 



SüÄÍraríl^ g Strgìrg&ìr. 



ENWOGION LLANLLECHID A LLAITDEGAI, OHD HEB FOD 
YN ENEDIGOL TNDDYWT. 

[eth y dosbarth hwn yr ydym yn golygu, y per" 
sonau hyny a anwyd allan o'r plwyfydd uchod^ 
ond a ddaethant ìddynt pan yn ìeuanc, ac a^yraeddas- 
ant ynddynt safle uchel mewn enwogrwydd. Daeth 
amryw ohonynt yma pan yn hlant, a buont byw ynddynt 
ar hyd eu hoes. Ond î fyned yn mlaen yn rheolaidd, 
ni a drefiiwn y dosbarth hwn yn yr un wedd ag y trefh- 
wyd Dosbarth yr Ail. 



PENNOD I. 

GWEINIDOGION YE EFENGYL. 



^ AWîT fod yn y plwyfydd hyn luaws mawr o Offeir- 
iaid, yn Barsoniaid a Chiwradiaid, wedi bod yn 
gweinidogaethu — rhai ohonynt yn hynod mewn dryg- 
ioni a Uygredigaeth ; a'r Ueill ynrhai nodedig o dda, 
ac wedi bod yn foddion i wneyd Uawer o les a daionî 
yn y plwyfì Ue yr oeddent yn gweinidogaethu. Âr ryw 
gyŵif, nid ydym yn ystyried y cyfiyw rai yn d*od i 
fewn yn briodol i*n testyn. Heblaw hyny, geUir cael 
cryn lawer o'u hanes yn '* Eynafiaethau Lìanäegai a 
LlanUechidt^ gau Hugh Derfel Hughes. 

Tn bresenol awn yn mlaen i wneyd ychydig sylwadau 
ar ychydig ohonynt. 

Cawn enwi yn gyntaf yr 

ABOHESGOB JOHN WILUAHS, D.D. 

Tr ydjrm yn gwneyd sylw ar y gẁr hwn yn benaf^ 
ar y cyfrif ei fod o deulu CochwiUan, yn mhlwyf Llan- 



yGoogle 



95 

Uecliid, ao hefyd am y cawn iddo fod yi: byw anot 
ychydig o amser yn niwedd ei oes yn Tyntwr. Gel- 
wir ei dỳ gan lawer hyd heddyw yn '* Dý John Tork/* 
a hyny mae yn ddiameu am mai Archesgob York oedd 
ef. Mab ydoedd J. 'Williams i Edmnnd Williams, Ys w .,, 
Gonwy ; ac yr oedd E, Williams yn fab i W. Williams, 
o'r Cochwillan. Mam J. Williams oedd Mary, meroh 
Owen Wynne o Eglwysbaoh. Cawn i J. WiUiams gael 
ei eni yn y flwyddyn 1582. Pan yn faohgen, bn yn yr 
ysgol ddyddiol yn Rhnthin. Symudodd oddiyno i 
Gaergrawnt {Camhridge). Yr oedd hyn pan oedd tua. 
16eg oed. Cawn iddo enìll y radd o M.A. yn fuan, ac 
wedi hyny y radd o D.D. Dyrchafwyd ef yn Ddeon 
Sarum; drachefii yn Ddeon Westminster. Gosodwydi. 
ef yn y lle olaf hwn tua'r flwyddyn 1620. Wedi hyn 
gwnaed ef yn " Geidwad Sel Fawr y deymas,*' yn y 
jfllwyddyn 1621. Wedi hyny gwnaed ef yn Esgoh 
Lincoln, yr hyn a fu yn y flwyddyn 1621, a chadwai 7 
Bwydd " Arglwydd Geidwad '' ar yr un pryd. Ar ol" 
hyn gwnaed ef yn Archesgob York. Nis gallwn gael 
allan hyd sicrwydd pa flwyddyn y bu hyn, ond cymer- 
odd le yn nheymasiad Charles y cyntaf. Bu farw yn. 
Gloddaeth y 25aino Mawrth, 1850, yn 68 mlwydd oed. 
Claddwyd ef o dan allor eglwys Llandegar. 

Gyda golwg ar dalentau neillduol yr Archesgob hwn,. 
dichon y byddai yn lled anhawdd dyweyd mewn beth 
yn fwyaf neillduol yr oedd yn rhagori. Ystyrid ef 
yn rhagorol mewn Duwinyddiaeth. Yr oedd yn ieith- 
ydd gwych dros ben. Dywedir ei fod yn nodedig a 
hyawdl hefyd. Fel seneddwr neu wladyddwr yr oedd 
ef yn fwyaf hysbys, a hyny o lawer; ac fe allai j 
gelUr dyweyd ar ry w gyfrif mai dyma oedd y neillduol- 



yGoogle 



96 

rwydd penaf ynddo. Mae yn wir fod llawer o ragor- 
iaethaa yn angenrheîdîol î wneyd dyn yn neîllduol fel 
seneddwr neu wladyddwr. 

Gawn ar "Wyddfá goffadwriaethol iddo yn eglwys 
Llandegaiy yn mhlith pethaìi ereill, yr h^rn a ganlyn : 
** Yr oedd yn dra dysgedig yn yr holl wybodaethau : 
yn drysorfa naw iaith : mêr duwinyddiaeth pür a 
dilwgr: oracl o gallineb gwleidyddol: yn symbal o 
hyawdledd î ei gof yn afaelgar tuhwnt i ddynion ereiU : 
adeiladydd gwèithiau mawrion, hyd at draul o ugain mil 
o bunau: siampl hynod o haelfrydedd, a thosturi at 
y tlodion." Oyfodwyd yr Wyddfa hon iddo gan ei nai, 
ŵc. a'i etifedd Syr Gruffydd Williams, Bar. o'r Penrhyn, 
ar yr hon y cerfìwyd bedd-argraff Lladin iddo, o gyfan- 
Boddiad yr esgob Hacket. 

ESGOB GRIFFITH WILLIAMS, D.D., PLA8 HOFA. 

Nid oedd yr Esgob G. "Williams, mwy na'i gyfaill, 
Archesgob J. Williams, yn rhai genedigol o Llanllechid 
na Llandegai ; eto, dy wedir iddo hanu 6 deulu y Pen- 
rhyn a'r Cochwillan ; ond gan fod G. Williams wedi bod 
yn trigîanu yn mhlwyf Llanllechid am tua 12 mlynedd, ac 
amgylchiadau neillduol yn dal cysylltiad â'i hanes yma, 
dichon na byddai ychydig linellau amo ddim yn anner- 
byniol. Ganwyd G. Ẅilliams yn Nhrefeillan, yn 
mhlwyf Llanrug, ger Caemarfon, yn y flwyddyn 1587. 
Derbyniodd ei addysg foreuol mewn ysgol yn ÍTghaer- 
narfon. Yn y flwyddyn 1603, derbyniwyd ef i Goleg 
Crist yn Ehydychain. Gadawodd y Coleg hwn, ac 
^th at ei gyfaill J. Williams i Gaergrawnt. Yn 
fuan ar ol hyn, cafodd y radd o M.A., a derbyniodd y 
fywoliaeth o Gaplan i Philip, larll Trefaldwyn, a 
hyny yn y flwyddyn 1614. Oddiyno dyrchafwyd ef yn 



yGoogle 



97 

Beriglor St. Bennet, Sherlock. Oddiyno aeth i St. 
Pedr, Llundain, yn ddarlithiwr, a bu am bum mlynedd 
drachefii yn ddarlithiwr yn Eglwys St. Paul, Llundain. 
O'r lle hwn cafodd Bersonoliaeth Llanllechid gan Arch- 
esgob Caergaint, lle y bu yn derbyn cymeradwyaeth 
mawr fel pregethwr tra galluog, a christion cywir. 
Gan ei fod yn wir ddysgedig mewn duwinyddiaeth, a 
hanesyddiaeth ysgrythyrol, &c., cafodd ei ddyrchafu 
yn gapelwr i Charles y cyntaf. Tn jr adeg hon, sef 
3ni 1628, derbyniodd y gradd o D.D.: ao yn fuan ar ol 
hyn gwnaed ef yn Ddeon Bangor, ao Archddiacon Môn. 
Yn y flwyddyn 1641, gwnaed ef yn Esgob Ossory yn 
Iwerddon. Yn fìian wedi ei benodiad i'r esgobaeth 
hon; torodd gwrthryfel mawr allan yn yr Iwerddon ; a 
chan ei fod yntau yn pleidio y brenin ar y pryd, bu 
gorfod iddo ffbi am ei fy wyd i Loegr. ÌBu am dymor 
megys ar ffo hyd Loegr, yn Northampton, Ehydychain, 
&c. Efe a ddyoddefodd lawer oddiwrth y senedd ar 
gyfrif ei ffyddlondeb i'r brenin : ac yn fuan efe a ym- 
neillduodd i Gymru, Ue y bu yn byw yn Plas Hofa, 
dybygid, am oddeutu deaddeng mlynedd, ar lai nag 
ugain punt yn y flwyddyn, gan fyw o ran ymborth, 
dillad, a gwaith, fel tyddynwr cyffredin. Ond, efe a 
orfucheddodd ei hoU gjrfyngderau, ac a adferwyd iV 
hoU fuddianau eglwysig, a bu farw yn ei esgobaeth yn 
yr Iwerddon, Mawrth 29, 1672, yn 84 mlwydd oed, a 
chladdwyd ef yn ei Eglwys Gadeiriol yn JS'ghilceni, 
Iwerddon ar adgyweiriad yr hon y treuliasai efe lawer 
o'i arian. Efe a adeiladodd wyth o elusendai i weddwon, 
Üodion, gan eu gwaddoli i ddeugain punt yn y flwyddyn. 
Gadawodd hefyd y Plas Hofa i dlodion plwyf Llan- 
llechid dros byth, ac mae yr ardreth, sef yr arian, 
i'w rhanu bob dydd Gwyl Domas, gan berson y plwyf. 



yGoogle ' 



98 

. Tr oedd yr esgob G. 'Williams yn awdwr tra galluog 
hefyd. Cyfansoddodd lawer o lyfrau tra dysgedig a 
galluog, ao yn ea plith cyhoeddwyd un Uyfr mawr, a^ 
ddoll corff Dduwinyddiaeth, o'r enw, "Ye iawbt 
TFOSDD i'b obefftdd obbu." Cynwysa tua phedair ar 
ugain hregethau a thraethodau ar wahanoL destynau. 
Llyfr arall o'i waith a gynwys draethawd lled faith, yn 
yr hwn y mae yn ymosod yn Uym ar y Purîtaniaìd. 
Mae'r Uyfr yn gyflwynedig **I'r gwir anrhydeddus, 
y gwir rinweddol, a'r mwyaf gwir grefyddol Philip, 
Arglwydd Herbert o Sherland, larU Trefaldwyn, 
Marchog o Anrhydeddus TJrdd y Gardys, a'r Ar- 
glwyddes Susan, ei wir anrhydeddus a hawddgaraf 
wraig." Yr oedd efe ar y pryd yn gapelwr i'r pende% 
uchod. Ar wyneb-ddalén y Uyfr, geilw ei hun ** Gr. 
"WilUams, Athraw yn y Cefyddydau, a Pheriglor St. 
Bennett, Llundain. 

Cyfansoddodd lyfr araU mewn fíìirf o lythyrau, 
cyflwynedig i'r Gwir /Anrhydeddus a'r Gwir Barch. 
Dad yn Nuw, John, Arglwydd Esgob Lincoln, Ar- 
glwydd Ceidwad y Sel Fawr," &o. Yn hwn y sylwa fel 
yr oedd yr esgob John WilUams wedi bod y fath gefii 
iddo, ac fel jt oedd wedi derbyn cynifer o ffiafrau, &c., 
oddiar ei law ef. Ar wyneb-ddalen y Uyfr hwn galwai 
ei hun yn ** Gr. WiUiams, Gwyryf mewn Dwyfydd- 
iaeth, a Pheriglor LlanUechid." Ysgrifenodd luaws o 
lyfrau ereiU, ond yn rhy faith eu henwi yma. 

FÁBCH. DJLHISL JOlfES, ŴABNEDDI. 

ìíab ydoedd i Mr. John a Gwen Jones, o'r Maes 
Mawr, yn mhlwyf Bangor. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1780. Cafodd y fraint o'i ddwyn i fyny yn grefyddpl 
o'i febyd. Yr oedd ei rieni yn rhai hynod gyda chref- 



yGoogle 



99 

ydd. Mae yn ymddangos iddo gael aûonyddu ei feddwl 
gyda mater ei enaid, wrth wrando ar y diweddar Barch. 
John Elias, pan yn pregethu yn Aberpwll, oddiar y 
geiriau hyny, *' Ei Ueoedd lleidiog a'i chorsydd ni iach- 
éir; ihalen y rhoddir hwynt." Pan yn fachgen lled 
ieuanc, rhwymwyd ef yn egwyddorwas {apprenttce) o 
Saer Troliau, gyda dyn o'r enw Robert Thomas, Gate- 
house. Dechreuodd bregethu pan ydoedd yn dysgu ei 
gelfyddyd yn y Gatehouse, a hyny yn y flwyddyn 1800, ' 
pan ydoedd tuag ugain mlwydd oed. Ordeiniwyd ef î 
gyflawn waith y weinidogaeth yn y flwyddyn 1823, a 
pharhaodd yn ddiwyd i weini yn y cylch hwnw am y 
cyfiiod maith o 29 o flynyddoedd, pan y cafodd ei alw 
oddiwrth ei waith i fwynhau ei wobr. Mae yn debyg 
mai ychydig a deithiodd fwy nag ef trwy siroedd Cy- 
mru, a rhanau o Loegr heíyd. 

Gyda golwg arno fel Pregethwr, mae jrn rhaid i ni 
ddyẃeyd ei fod yn hollol ar ei ben ei hun ; ac mae yn 
ddiameu ei fod yn y dosbarth mwyaf parchus a chymer- 
adwy. Er nad oedd yn meddu ar ryw dalentau mawt- 
ion, eto yr oedd rhywbeth yn ei bregethau yn fwy fe 
allai na nemawr i un yn ei oes. Tn ei goflant, dywed 
y Parch. D. Jones, Treborth, amdano fel PregeÜiwr: 
"Pregethai yn wastad yn fygythiol, gan dynu darluniad 
arswydus o drueni yr annuwiol, a hyny gyda bywiog- 
rwydd, ac yn yr iaith agosaf at ddeall y cyŵedin o'i 
wrandawjrr ; ac yna cyn diweddu, dangosai ddiangfa i'r 
pechadur teimladwy, yr hyn a deimlid ar y pryd yn 
fywyd farwolaeth, ac fél cyfhewidiad disymwth o 
ganol stormydd ofnadwy y gauaf, i ganol gwresogrwydd 
yr haf. Dyma ei dduU cyfíredin o bregethu trwy ys- 
tod ei weinidogaeth." 

Dywed y diweddar Barch. M. Hughes, Felinheli, yn 
ei goflant ef, ^'Credwn na adwaenem neb a fa mor 



yGoogle 



100 

llwyddianus ag ef gyda'r weinidogaeth yn meddu mor 
ychydig o dalentau naturiol, dysg, agwybodaeth. Bydd- 
ai mor ofer i neb geisio bod yn Daniel Jones ar ei ol ef, a 
cheisio bod yn John Elias." Dywedodd y diweddar 
John Elias amdano unwaith, " Pan y gollyngai Daniel 
Jones ei saethau allan, byddent yn bur debyg o ladd ar 
eu cyfer bob amser." Gan fod cofìant iddo wedi ym- 
ddangoB, nid oes angen i ni fanylu nemawr arno yma. 
Bu farw yn y ílwyddyn 1862. 

PABCH. WILÍIAM OWEN, PEmröROES. 

Ganwyd W. Owen yn mhlwyf Trefdraeth, Môn, yn 
y flwyddyn 1816. Daeth yn IJed ieuanc i weithio i 
chwarel Cae braich y cafn, ac felly gwnaeth eí gartref 
niegys yn ardal Penygroes, lle hefyd yr oedd yn aelod 
eglwysig gwir gymeradwy. Trwy ei láfur a'i ddiwyd- 
rwydd yn astudio llyfrau da, daeth yn feddianol ar wy- 
bodaeth dra helaeth, yn neillduol mewn duwinyddiaeth. 
Tn y flwyddyn 1846^ codwyd ef i bregethu yr efengyl; 
acyn líghymdeithasfa Bangor, Medi 1859, ordeiniwyd 
ef i gyflawn waith y weinidogaeth. 

GaUem ddyweyd cymaint a hyny am W. Owen, ei 
fod yn feddyliwr cryf, yn feimiad craflFas, ac o chwaeth 
dda, yn berchen cof cryf, yn bregethwr gwir sylweddol, 
ja gristion gloew, ac yn un adeiladol iawn mewn cyfar- 
fodydd eglwysig. Er nad oedd ei ddoniau yii rhy w ddys- 
glaer iawn, eto ;^t oedd ei weinidogaeth yn hynod o 
dderbyniol gan y cynuUeidfaoedd y byddai yn ymweled 
â hwynt. Yr oedd hefyd yn un o'r rhai mwyaf hy- 
naws, flerchog, a chyfeillgar, ac wedi eniU gwir barch 
oddiwrth bawb a'i hadwaenai. Ba farw EbriU 7fed, 
1365, yn 49 mlwydd oed. 



yGoogle 



101 



PENNOD II. 

Y BEIBDD. 
PABCH. E. EVANS {Iman Brydydd Hir 

fEL Bardd, ac nìd fel Gweìnìdog yr efengyl, y darfa i 
I. B. Hir enwogi ei hun yn mysg y Cymry. 
Rhestrir ef gan y Cymry yn gyffiredinol yniin o ddysg- 
edigion penaf ei oes, ac yn fardd awenyddol a grymus. 
Mae yn debyg mai fel Hynafìaethydd a Bardd yr oedd 
en wogrwy dd leuan Bry dydd Hir yn gynwy sedig . Dywed 
un Beimiad dysgedig ei fod " fel Bardd yn un o'r rhai 
penaf a welodd Cymru erioed. líid ydym yn ameu nad 
oedd efe yn gyfartal i Goronwy Owen ei hun ; ond pa 
un bynag am hyny, yr wyf yn gwybod fod G.* Owen 
ei hun yn ei gyfrif yn brif fardd Cymru. Bum yn dar- 
Uen anerchiad i berwyl felly yn ddiweddar o waith 
G. Owen ei Lun." 

Ganwyd leuan yn Nghynhawdref, yn mhlwyf Lled- 
rod, Swydd Aberteifi, yn y flwyddyn 1730. Gan fod 
ei hanes a'i weithiau yn lled adnabyddus i genedl y 
Cymry, ni raid i ni ei ail adrodd yma. Bu yn gwasan- 
aethu fel Ciwrad yn Llanllechid am tua blwyddyn, sef 
o'r flwyddyn 1758 hyd 1759. Os oedd leuan yn fardd 
rhagorol, yr oedd yn un hollol annghrefyddol. Dywed- 
ir ar ol iddo fod unwaith yn cyd-yfed â henfardd 
o' r enw Dafydd Sion Pirs, a hyny hyd ganiad y ceiliog 
foreu Sul, iddynt fyned gyda'u güydd iV gorweddle. 
Deŵôdd Dafydd, pan y clywodd gloch y Llan yn canu, 
a rhoddodd bwniad i leuan yn ei ystlys â'i benelin, gau 
ddy wedyd wrtho, 

" Clywch, dd ^l, y gloch ddydd." 

I'r hyn yr atebodd leuan, 

" Dyn â maen a dyno'i menydd." 



yGoogle 



102 

îu farw yn Awst 1788, yn 58 mlwydd oed. Claddwyd 
«f yn mynwent Lledrod, yn swydd Aberteifi. 

GRiFFirn WILLIAMS {Outyn Peris), 

Ganwyd Gutyn Peris Chwefror 2, 1769, yn y lle a 
elwir Hafod-oleu, yn mlaen plwyf Llanbeblig. Ei dad 
oedd W. Wüliams, ail feb Mr. Edward Williams, o'r 
Llwyncelyn, yn mhlwyf Llanberis. Mae yn ymddangos 
na chafodd ond un Üwyddyn o addysg ddyddiol pan yn 
blentyn. Wedi iddo dyfu yn 17 neu 18 oed, ystyriai ei 
iun yn cael bychan o arian, a chlywodd eu bod yn cy- 
meryd pobl i agor chwarel y Cae : daeth yno, a chafodd 
le i weithio am swllt yn y dydd. Cafodd le i letya gyda 
^ŵr o'r enw Abraham Williams, amaethwr yn Gwaen- 
y-gwiail, yr hwn hefyd oedd yn fardd lled dda, yn deall 
y pedwar mesur ar ugain yn dra manwl. Y gẃr hwn 
a f u yr athraw cyntaf i Dafydd Ddu Eryri. Tra bu 
Gutyn Peris yn lletya gydag ef, dysgodd reolau bardd- 
^niaeth iddo yntau. 

Tr ydym yn deall fod G. Peris wedi cyfansoddi Uawer 
mewn rhyddiaith a barddoniaeth. Ni chyhoeddodd ond 
un llyfr, a Hwnw yn llyfr barddonol o'r enw "Efrwjrth 
Awen ;" ond gadawodd ar ei ol ddefìiyddiau dau l^rfr 
arall mewn ysgrifen yn barod i'w hargraöu. Tstyrir 
mai prif orchestion barddonol G. Peris ydynt, "Awdl 
^offadwriaeth Goronwy Owen," am yr hon y derbyn- 
iodd dlws arian. Hejfyd ei awdl ar " Elwyddyn y Ju- 
bili," am yr hon y derbyniodd gwpan arian. Hefyd ei 
*' Goffadwriaeth Tr Frenines Charlotte." " Gwledd 
3elsassar." " Drylliad y Eothsay Castle." Bamwyd 
ef yn ail oreu ary testyn o 19 o ymgeiswyr, am yr hon 
y derbyniodd £10, a thlws gwerth £5. Cyn terfynu 
liyn sylwadau, ni a ddyfynwn farn Caledfryn ar Gut- 
yn Peris. Dywed ef fel hyn :— " Tr oedd Gutyn Perig 



yGoogle 



103 

yn J'irdd enwog, ei feddyliau yn sylweddol ac yn 
wreiddiol. Yr oedd ei iaith yn dda, a'i gynghaneddion 
bob amser yn rheolaidd, ac yn fynych yn dlws ac yn 
gryôon. Nid oedd nemawr fardd o'i oes a ddylynai ei 
destyn yn well nag ef, yn ol ei olygiadau ef arno ; ond 
nid»oedd ei ddarfelydd tn gryf, na*i olygiadau yn eang.*' 
. Bn farw Medi 18fed, 1838, yn 70 mlwydd oed, a 
chladdwyd ef yn mynwent Lländegai, lle y cyfodwyd 
cöf-golofu ddillynaidd ar ei orweddfa. 

* ' • W. WILLIAMS {Gvnlym Ferü)^ OARNEDDI. 

Ganwyd Qv Peris yn Tyn-yr-Algarth, Llanberis, yn y 
flwyddyn 1719. Ychydîg o fanteision addysg a gafodd 
erioed, ddim pellach na thrwy ei lafur a'i ddiwydrwydd 
ei hun. Daeth o Lanberis i blwyf Llandegai pan tuag 
20 oed. Ystyrid 'G. Peris yn uchel yn mysg beirdd ei 
oes. Yr oedd ei iaith yn dda ac yn gref, ac fe'i hystyrid 
yn gynghaneddwr campus. Cyhoeddodd lyfr barddonol 
gwerth Is. 6c. o*r enw " Awengerdd Peris," yr hwn 
sydd yn cynwys Awdlau, Cywyddau, Englynion, 
Cerddi, Carolau, &c. Daeth-ail argraffiadohono tua'r 
flwyddyn 1843. Dywed G. Caledfryn amdano fel hyn, 
" Gwilym Peris ydoedd fardd gwreiddiol o ran ei syn- 
iadan, ei iaith yn gref, ond yn Ued fynych yn dy wyll ; 
a'i gynghanedd wedi ei hastudio ynfanwl." Claddwyd 
ef yn mynwent Llanllechid, yn y flwyddyn 1847, yn 78 
mlwydd oed. . • 

HTJGH DBEFEL HTJGHES, PEIÎDINAS. / 

Ganwyd Mr. Hughes yn Clettwr Llanddeipil, yn y 
flwyddyn 1816. Daeth i drigianu i Llanll^idyny 
flwyddyn 1846. Ystyrir Derfel yn fardd da^ Ûawer O' 
dlysni yn ei waith. Mae wedi cyfansoddiẁryn lawer 
mewn barddoniaeth. Cyhoeddodd ddau lyé^ barddonol 



yGoogle 



104 

o'r enw, " Blodau'r Gân," a'r " Gweithiwr Caniadgar." 
Ystyrir Derfel yn Hjmafiaethydd rhagorol hefyd. 
Cyhoeddodd yn y flwyddyn 1866 gyfrolhardd gwerth 
38. 6c., ar '* Hynafìaethau Llanllechid a Llandegai." 

JOHN GAEEWENYDD PRICHAED. 

Saif Gaerwenydd yn uchel yn rhestr y Beirdd. Mae 
efe yn fardd ariandlysog, ac yn Gadeirfardd. Ganwyd 
ef yn y Gaerwen, Môn, Ebrill 5ed, 1837. Pan yn 14eg 
oed, dechreuodd ar y gwaith o ddilledydd gyda'i dad yn 
y Gaerwen. Yn mhen ychydig flwyddi daeth at ei 
ewythr R. Humphreys i Bethesda, ac yno yr ymsefydl- 
odd. Mae yn bresenol yn cynal masnaoh fel Tailor 
and Draper. Mae wedi cyfansoddi cryn lawer, ac 
ystyried ei oed; ac mae llawer o4 gyfansoddiadau 
wedi cael yr anrhydedd o fod yn fuddugol mewn Eis- 
teddfodau a chyfarfodydd Llenyddol. Cawn enwi rhai 
o4 brif weithiau barddonol. Penillion — " Y Cryd." 
Buddugol. " Y Beibl " Buddugol. Englyiîion— " Coff- 
awdwriaeth am y diweddar Barch. Morris Jones, 
Jerusalem." Buddugol. Yn nghyda lluaws o englyn- 
ion a phenülion ar wahanol destynau ereill. Pkydd- 
ESTATJ — ** Dedwyddwch." Buddagol. "Crist yn y 
Deml gyda'r Doctoriaid." Buddugol. " loan yn Ynys 
Patmos." "Y Pharisead a'r Publican yn y Deml," 
Buddugol. "Marwnad i'r diweddar Mr. W. Thomas, 
Caellwyngrydd." Cyd-fuddugol. " Carchariad Gari- 
baldi." Buddugol. " Bugeügerdd," &c. Ctwyddau — 
'' Y diweddar Golyddan." " Y diweddar Mr. D. Pri- 
chard, Braichmelyn.'* " Yr Enaid." Buddugol. " Yr 
Oruwchystafell," Buddugol. " Cwymp Llywelyn." 
Buddugöl. *'Pont Menai," am yr hon y derbyniodd 
ariandlws. Awdlau — "Adda." "OenyPasc." Awdl- 



Digitizecl*by 



Google 



105 

Oadeiriol, yr hon a ymddaiigosodd yn y Traethodydd 
am Gorphenliaf 1866, ac am yr hon y dywed " Baner 
ac Amserau Cymru," yn ei hadolygiad ar y rhifyn 
hwnw. *' T peth nesaf yn y rhifyn ydyw '* Awdl ar 
Oen y Pasc," gan Gaerwenydd, yr hon a enillodd iV 
hawdwr yranrhydedd o fod yn " Faräd Cadeirióly^* yn 
Eisteddfod Cymreîgyddion Bethesda, Ddydd Gwyl 
Dewi, 1866; ac yn wir, rhaid i ni gyfaddef, er nad 
ydym yn orhoff o'r gynghanedd, nac ynmeddusyniadau 
uchel iawn am Awdlau Cadeiriol yn gyffiredin, fod yr 
awdl hon yn meddu graddau helaeth o deilyngdod 
awenyddol. Mae yn ddemyn tlws, coethedig, a gwir 
farddonol; ac nid ydym yn tyhied fod yr amser yn 
mhell pan y gwelir Gaerwenydd yn eistedd fel buddug^ 
wr yn Nghadair yr Eisteddfod Genedlaethol, ac yn cael 
«ei restru yn mysg ^priffeirdd ' ein gwlad." 

JOHN DAYIES, PENYBENGLOG. 

Gŵr genedigol o Drefidw oedd J. Davies. Ganwyd 
€f yn y flwyddyn 1799. Derbyniodd ei addysg foreuol 
gyda 3Í[r, Davies, yn Ysgol Eâd Uanrwst ; ac heíyd gan 
y Parch. "W. Jones, Nantglyn, yn Nghapel Mawr Llan- 
rwst. Pan tua 22ain oed, daeth i fyw i Blaen-y-nant, 
Llandegai; a thua'r flwyddyn 1830, symudodd i fyw i 
Benybenglog, Ue y treuliodd weddill ei oes. Bu fiirw 
yn 1866, yn 67 mlwydd oed 

Cydnabyddir J. Davies yn llenor coeth. Yr oedd yn 
Gymreigydd da, yn fardd by wîog, yn ddaearegwr rhag- 
orol, ac yn Hynafìaethydd manwl. Cyfansoddodd lawer 
mewn barddoniáeth. Pe ymddangosodd llawer o'i waith 
yn y Cyhoeddìadau Cymreig. Cyhoeddodd un Uyfr 
barddonol o'r enw " Blaenffrwyth Awen^ Ysgrifenodd 
lyfr o*r enw, " Taiih o BetJmda i Gafel Curigf* yr hwn 



yGoogle 



106 

sydd yn cynwys daeareg y lle, yn nghyda hanes a 
dysgrifìad o'r amrywiaeth rhedyn sydd i'w cael o 
Bethesda i Gapel Corig. 



PENNOD III. 

Y CERDDOBIOIT. 

GRIFFITH RowLAin>s {Äsoph, Bethesdo). 
J'AB ydyw " Asaph " i*r diweddar gerddor a bardd Mr. 
Rowland Griffiths, Bethesda. Ganwyd "Asaph'' 
ynBlaen y Cae, plwyf Llandwrog, yn y flwyddyn 1807. 
Daeth i fyw i Bethesda gyda'i dad pan tua 15 oed. Tr 
oedd yn llawn awydd at ganu pan yn &ohgen tra 
ieuanc ; ac yr ydym yn cael fod ei dad a'i daid yr un &th 
o'i flaen. Byddai ei dad a*i gyd-gymydogion yn ymgasglu 
at eu gilydd y nos i ymryson canu hen dônau Cymreig, 
a " phawb a*i benill yn ei gwrs, heb son am bwrs j 
cybydd." Yn mhen ychydig amser wedi d'od i fyw i 
Bethesda, aeth *' Asaph " at yr anfarwol Robert Wîl- 
liams, Cae Aseth, i Hen Gapel yr Achub, am wera 
gerddorol ; a dyma y wers gyntaf a gafodd erioed. Bu 
gyda R. WiUiams amryw weithiau ar ol hyn, fel y mae 
yn briodol ei alw yn dad cerddorol i Asaph. Cydna- 
byddir ef erbyn hyn yn deilwng iV restru yn mysg 
prif gerddorion ein gwlad. Cawn ei fod wedi cyfan- 
soddi cryn lawer. Cjrfansoddodd o 15 i 20 o Anthemau, 
yn nghyda lluaws o donau, ac alawon, &c. Bu yn 
fuddugol ac yn ail yn Eisteddfodau Cerddorol Beth- 
esda, 1851, 1852, a 1853. Enillodd y brif wobr yn 
Eisteddfod Aberdare, sef, pum gini, yn y flwyddyn 
1859. Nid yn unig mae Asaph wedi bod yn ffydd- 
lawn fel cerddor, ond mae wedi bod yn dra ffyddlawn 



yGoogle 



107 

fel arweinydd y canu yn Bethesda er's 38 o fiynyddau* 
Tn y flwyddyn 1857, cafodd ei alw i fod yn ddiaoon 
yn yr eglwys Annibynol yn Bethesda. 

BICHABD BOBEBTs/OABinBSDDI. 

Ganwyd R. B. yn Tyddyn Ellen, Llanrug, yn y fl. 
1808. Tchydig o hjrfíbrddiant a gafodd erioed mewn 
cerddoriaeth ; ond trwy ei lafor a'i ddyfal barhâd, 
daeth yn lled gyfarwydd yn elfenau y gelfyddyd. 
Cydnabyd(Jir E. Eoberts yn gerddor lled dda. Cyfan- 
eoddodd lawer o Dônau, Alawon, &c. Daeth i Bethesda 
i fyw pan yn bur ieuanc, a sefydlodd ei hun yma. Bu 
ỳn arweinydd y canu yn y Cameddi am lawer o flyn- 
yddoedd, ac mae yn ddiameu mai fel arweinydd canu y 
mae wedi enwogi ei hun yn benaf. 



PENNOD IV. 

CTMBBIADATT AMB Y WIAETH OL . 

JOHN w. THOiíAS {Ärfmwyson), 

jBFONWTsoir oedd fab i "William Thomas yr Allt, ger 
Pentir, plwyf Bangor. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1805, a bu farw yn Mawrth 12fed, 1840, yn 35 mlwydd 
oed, a chladdwyd ef yn mynwent St. Alphage, yn 
Greenwich. Pan yn saith oed, cafodd fyned i*r ysgol 
at Mr. William Thomas, i Bentir. Bu yn yr ysgol 
hono am dair blynedd. Gan fod amgylchiadau ei dad 
yn lled isel ar y pryd, bu gorfod iddo gymeryd John o'r 
ysgol pan yn ddeg oed, er mwyn cael ychydig wasan- 
aeth ganddo. Pan yn bedair-ar-ddeg oed, cafodd le i 
enill pum swllt yn yr wythnos o gyflog. Ynfuan 
cafodd ychydig o godiad jti ei gyflog. Byddai yu 



yGoogle 



108 

defhyddio ei holl oriau segur y pryd hwa i ymarfer â 
Ehifyddiaeth. 'Wrth fod yn ddiwyd fel hyn, dysgodd 
ddarllen, ac ysgrifenu, a^rhifo, yn weddol dda, erbyn 
ei fod yn 17 mlwydd óed. Ar ol hyn aeth yn lyfr- 
werthwr i un o'r enw Joseph Jones o Beaumaris. Er 
mai gwaith Ued annymunol fuasaihyn gan ambell ddyn^ 
yr oedd wrth fodd calon Arfonwyson, a hyny yn benaf 
am fod y cyfleusdra yn fanteisiol iawn iddo gad Uyfrau 
îddo ei hun. Mae yn ymddangos nad oedd ganddo 
nemawr o lyfrau cyn hyn. Tra y bu yn y Ue hwn, ei 
brif bwnc o hyd fyddai Bhifyddiaeth. Pan yn 1 8 oed, 
aeth i'r ysgol i Gaergybi at Mr. Eobert Roberts, «wdwr 
y ^'DAEAEmJDiAETH." Yu mheu tri mis dychwelodd 
yn ol o Gaergybì wedi dysgu cymaint ag a aUai Mr. 
Roberts iddo, yna dechreuodd gadw ysgol yn Tre'rgarth, 
Oandegai. hyny allan yr ydym yn ei ystyried yn 
deüwng o4 restru yn mhUth " Enwogim LlmdegaiJ* 
Pan yn y Ue hwn, yn ei oriau hamddenol, dechreuodd 
ysgrifenu ei " ELPENAir Rhiptddiaeth." Pan yn 21 
mlwydd oed, eíb a briododd, ac a aeth i fyw i Fangor.. 
Symudodd yn f uan o Fangor i gadw ysgol yn Ffestiniog, 
dannawddy Parch. James H. Gotton, diweddar Ddeon 
Bangor. CoUodd ei le yn fiian yn y Ue hwn, oherwydd 
iddo ysgrifenu rhywbeth yn erbyn rhyw Offeiriad. 
Dychwelodd yn ol i Fangor. Y pryd hwn cyhoeddodd y 
" Geiriadur," a'r " Athraw." Yn y cyfamser dechreu- 
odd gadw ysgol yn Ngianyrafon, Bangor. Ni bu yn 
hir yn Mangor, ond symudodd i Lôn-isaf, Uandegai, Ue 
yr oedd ei rieni yn byw er's blynyddau. 0*r Lôn-isaf 
aeth ì Lundain, Ue y cafodd dderbyniad croesawgar gan 
y Cymreigyddion. Bu yn Llundain gryn amser cyn 
cael Ue ,• ond cafodd le yn ysgrifenydd i foneddwr o'r 
enw Mr. Cobbett, yr aelod seneddol dros Oldham. 



yGoogle 



109 

Tua'r amser yma y cyfansoddodd y llyfr rhagorol hwnw, 
** Tbtsobfa.'b ÁTHBAwoir." 0*r lle hwn, cafodd le i 
fyned i'r Arsyllfa Preninol yn Greenwich, lle yr aeth 
rhagddo yn dra llwyddianns. Yn yr Arsyllfa hon ys- 
grifenodd amryw Almanaciau tra dyddorol. Pan yn y lle 
hwn hefydy bu y dadleuon brwd rhyngddo a Dr. Mor- 
gan a D. R. Stephen. Wedi yr holl lafur hwn, bu 
farw yn ddyn ieuanc, dim ond 35 mlwydd oed. 

Gyda golwg ar gymeriad Uenyddol a galluoedd 
meddwl Arfonwyson, yr ydym yn teimlo ein hunain yn 
hollol analluog ac annghymhwys i draethu ein meddwl 
arnynt. Cydnabyddir gan bawb fod Arfonwyson yn un 
o brif lenorion cenedl y Cymru, yn enwedigol felly fel 
ieithyddwr a rhifyddwr. Rhestrir ef yn uchel fel 
bardd, ac yn neiUduol fel beirniad. Mae yn debyg 
mai fel rhifyddwr yr enillodd ef ei enwogrwydd yn 
benaf ; er y cydnabyddir ef yn fardd da, yn ieithydd 
rhagorol, ac yn seryddwr galluog. Kis gallwn derfynu 
hyn o sylwadau heb ddyfynu yohydig linellau o'i gofiant 
galluog gan Huw Tegai, yr hwn a ymddangosodd yn y 
" Sbben- Gomeb" am y flwyddyn 1849. Dywed Tegai 
amdano fel nYN pbiídebp7itol ei fbddwl, — " Gwron 
ydoedd na throai yn ol er neb. I hyn yn benaf yr ydym 
i briodoli ei Iwyddiant dihefefydd yn gallu casglu y 
fath gnydau oddiar faesydd toreithiog hanesyddiaeth. 
Od oes rhyw efrydydd ieuane yn meddwl dylyn brisg 
traed Arfonwyson, mae yn rhaid iddo benderfynu cych- 
wyn fel y cychwynodd ef, a phenderfynu mjmed yn 
mlaen ar ol cychwyn fel yr aeth ef Ond pa fodd i 
ddechreu (gofyna rhywun) ffurfio y fath benderfyniad? 
Ateb, Fel hyn : — Mae yn rhaid bod yn dra hunan- 
hyderus. FeUyyn union yr oedd Arfonwyson, Credai 
ef nad oedd dyn wedi ei eni erioed rhagorach nag ef ei 



yGoogle 



110 

hxm, ao o ganlynîad, nad oedd un dyn wedì dysgu dìm 
nad allasai yntau ei ddysgu. Hab fod felly, nid aethai 
byth i'r man yr aeth; ac nid â neb byth ar ei ol ef, heb fod 
fel yntau. Un Arfonwyson a gafodd Cymru eto : ond gall 
gael cant drwy ei gymeryd ef yn gynllun i weithredu." 
Amdano fel gwládgabwb dywed Tegai, "Yr oedd 
gwres ei wladgarwch yn nodwedd mor hynod yn ei 
gymeriad a nerth ei dalent. Gallem ddyfynu llawer 
iawn o'i lythyrau yn mhellach, i bpofì fod Arfonwyson 
yn aelod by w yn Nghymdeithas y Cymreigyddion Un 
a " garai Iwydd gwỳr ei wlad " mewn gwirionedd 
ydoedd. M allai gwychder Llundain, nac anrhydedd 
yr Arsyllfa, beri iddo ef annghofio ei hen gyfeillion 
llwydaidd Cymreig. Pan ddygwyddai iddo gael cyfle i 
anfon llythyrau at ei gyfeilHon i Gymru yn ddijgost» 
eisteddai i ysgrifenu o 20 i ôO yn y fan, a mawr oedd 
ei lawenydd pan y daeth y llythyrdoll Ceiniog, er na 
chafodd ond ychydig iawi: o'i fadd. Dyma ychydig o 
lawer a allasem nodi o engreifiPtiau o wladgarwch a 
chyfeillgarwch Arfonwyson." Fel Bàedjd, dywed am- 
dano bi "fod yn deall rheolau Barddoniaeth rydd a 
chaeth yn fanwl iawn ; ond am Earddoniaeth ei hun, 
mae yn amheus genym a ddeallodd erioed beth ydoedd : 
o leiaf nid oedd yr un fam a*r prif feirniaid barddonol. 
Fel cyfansoddwr barddoniaeth, gellir ystyried Arfon- 
wyson yn gryno a synwyrol, ond yn mhell o fod yn 
wir farddonol." Fel Ieithydd dywed amdano, " Gkdl- 
esid meddwl, wrth ei weled a*i glywed yn trafod amryw 
o'r rhai a alwent eu hunain yn ysgolheigion, ei fod yn 
un o'r ieithyddion goreu yn y byd. Gwyddom am 
amryw amgylchiadau, heblaw yr helynt gyda Dr. Mor- 
gan, yn profi hyny. Nis gwyddom pa fath Seisnîgydd 
ydoedd. Clywsom rai beimiaid da yn dyweyd ei fod yn 



yGoogle 



111 

deall y Seisoneg yn dda, ao yn ei phyfansoddi yn dda, 
a*i pharaWu' yn ddrwg : ond fel Cymreigydd, nid oes 
amom ddim arswyd wrth ei gyfrif yn obap o'i holl gyd- 
wladwyr, a chymeryd pob peth gyda'u gilydd. Deallaî 
ef elfenau a chyfansoddiad yr iaith i'r manyldeb eithaf, 
ac ysgrifenai hi mor ddestlus, fel nas gellid ond yn 
anfynych wella dim yn ei frawddegau. Nid ydym yn 
meddwl fod yr im ysgrifenydd Cymreig a ddeil gystadl- 
eaaeth âg ef yn hyn." Amdano fel Golygtdd Cy- 
HOEDDiAD dywed Tegai, "Dichon y dylasem wneyd 
rhy w sylw o Arfonwyson yn ei gymeriad Golygyddawl, 
pan yr oedd y " Ttwysog " dan ei ofal. Ni chrjrbwyll- 
wn yn awr ond yn unig fod ei olygiadau gwladol a 
chrefyddol, fel y gwelir yn y cyhoeddiad dan sylw, yn 
dra rhyddfrydig. Mae ei gyfansoddiadau ef ei hun oU 
yn deilwng ohono ei hun yn y misolyn hwn ; ond gwall 
mwyaf y cyhoeddiad oedd, fod ynddo ormod o waith 
ysgrifenwyr lled ddirym ; a ffaith hynod ydyw ei fod ef 
wedi cyd-oddef cystal^â gohebwyr mor Uesg a*r rhai y 
cyfeiriwn atynt." 

Dyma ni yn awr yn terfynu gyda hanes Arfonwyson, 
gyda dadgan ei fod mor gyflawn ac mor gywir ag y 
gaUasem ni ei gael ef. 

WALTEB GRIFFITH {OwaUter Bach). 

Mab ydoedd W. Griffith i'r diweddar Barch. David 
Griffith, Gweinidog parchus gyda'r Annibynwyr yn 
Euabon (Betheada gynt). Ganwyd ef yn Talysam, 
Nant-nantUe, plwyf Llandwrog, yn y flwyddyn 1819. 
Derbyniodd ei addysg foreuol yn ysgol Tyntwr, gyda 
T. "Williams, a gwnaeth ddefiiydd da oriöni. Yr ydym 
yn deaU i'w rieni symud o Talysam i Bethesda, pan nad 
ydoedd Walter ond bachgen ieuano. Wedi iddo gael 
addysg briodol, rhwymwyd ef yn egwyddorwas yn Be- 



yGoogle 



112 

thesda. "Wedi gorphen eî ymrwymiad, symudodd i feis- 
nachdy yn Manchester. Wedi bod yn y lle hwn am 
ysbaid o amser, ymunodd â*r gymdeithas hono, 
^^ Anti'G&m'Lcm'League^^^ fel darlithydd i'r Cymry 
ar ran y gymdeithas, ac nid oes un amheuaeth na ba 
o fawr les i'r symudiad. Gyda golwg ar gymeriad 
Uenyddol W. Griffith, yfttyrir ef yn llenor campus. 
Ehestrir ef yn uchel yn mysg y beirdd. Cyfansoddodd 
lawer o Hymnau, Cywyddau, Awdlau, Traethodau, &c. 
Cydnabyddir ef hefyd fel darUthiwr yn y dosbarth 
cyntaf. Ond mae yn debyg mai fel ystadegwr y daeth 
mwyaf o'i allu meddyliol ef i'r golwg yn ei oes fer. 
Bu ferw o*r darfodedigaeth yn y flwyddyn 1846, yn 
27ain mlwydd oed, gan adael priod i alaru ar ei ol. 
Claddwyd ef yn mynwent perthynol i gapel Bethlehem, 
ger Talybont, Llanllechid. 

THOMAS WILLIAMS, TA1TY8GRAPELL. 

Brawd oedd T. Williams i Gwilym Peris. Daeth i 
gymydogaeth Bethesda o Lanberis yn bur ieuanc- Ts- 
tyrid ef yn rhagori fel llenor ar ei gymydogion, yn neiU- 
duol felly fel rhifyddwr. Rhestrir ef a'i frawd Hugh 
"WiUiams, Carneddi, yn mysg rhifyddwyr goreu ein 
gwlad. Ysgrifenodd y ddau lawer i*r hen Seren Gomer 
ar y gangen hon o lenyddiaeth. Cly wsom fod colofìi o'r 
Seren Gomer at eu gwasanaeth bob mis am amryw flyn- 
yddau. Bu T. W. farw yn y flwyddyn 1858, yn 81 
mlwydd oed; a H. "W". yn y flwyddyn 1849, yn 75 
mlwydd oed. E)ylem grybwyll gair am James Williams, 
mab H. WiUiams, yr hwn a ystyrid yn un o rifydd- 
wyr penaf y ddau blwyf hyn. Amry w flynyddau yn ol 
ysgrifenodd lawer i'r Newyddiaduron o dan yr enw 
** Bachgen o Arfon." Cynwys ei erthyglau yn gyffredin 



yGoogle 



. 113 

fyddai adolygiadau ar y prif weithiau sydd genym yn 
yr ifdth Gymraeg. Mae yn aros yn bresenol yn Aub- 
tralìa. 

Wel, yn awr, wedi hir ymdroi yn nghyfeillach cryn 
nifer o "Enwogion Llanllechid a Llandegai," mae 3^1 
rhaid i ni ddyrwyn yr hanesyn i fyny ; eto, wrth roddi ein 
hysgrifell heihio, péll ydym feddwl eìn bod wedi 
dihyspyddu hoU adnoddau ein.testyn. Teimlwn fod ein 
serch at le ein genedigaeth yn ddwfii-reddfol yn ein 
calon. Felly yn ddiameu y gwna pawb ereiU ; a dyma yr 
esgus sydd genym dros y gorchwyl a gymerasom mewn 
llaw. Gallem ddyweyd i ni ysgrifenu yr hyn a ysgrif- 
enwyd genym mewn ysbryd cariadlawn ; nid er hunan- 
glod, ond yn hytrach i ddangos beth oedd a beth ydyw 
ansawdd Llenyddiaeth yn y fangre a garwn, sef Llan- 
llechid a Llandegai ; ac hefyd, er gwneyd cofi^d parchus 
luaws enwogion a anwyd ac a ddygwyd i fyny 
ynddynt. Er nas gaUem, megys ag y sylwasom o'r blaen, 
ymffrostio i ryw oleuadau mawrion, yn ffurfafen 
lenyddol ein cenedl, godi o'r plwyfydd hyn ; eta 
gwelir fod yma luaws o ser dysglaer wedi bod 3^1 
Uewyrchu yn yr oesau gynt, pan oedd nos anwybodaeth 
yn gorchuddio y wlad ; a bod Cymru yn ddyledus i*r 
plwyfydd hyn am luaws mawr enwpgion yr oes hon, 
a hyny fel Gweinidogion yr efengyl, Beirdd, Cerddorion^ 
Meddygon, Peirianwyr, Ehifyddwyr, &c. 



DIWEDD. 



yGoogle 



114 



EHESTE O'R JANYSGEIFWYE. 

Khoddir rhiftaod ar ol enw pob tanyBgrifiwr sydd wedi addaw cymeryd mwj nag 
in copi, i ddangos pa nifer 7 mae yn gymeryd. 



T Grmi Anrhydeddiis James Colguohouiii Arglwydd Esgob 

Bangor 6 

Archddiacon J. Eyans, M.A., Llanllechìd 2 

Dayies, Mr. Willìam, Joiner,eto 
BaTÌes, — Hugh, Brýnteff 
Dayies, — Evan, Bwlch 



Ahraham, Mr. WiUiam, Farc 
CoUiyer, Ça^t., Brynhall 6 

Colliyer, "Ẅilliam, eto 2 

Corry, Mr. W., Caellwyngrydd 
Dayies, Parch. J. Price, Itachub 
Dayies, . . William, B ethesda 
Dayies, Mr. Morris, TJp.Bangor 
Dayies, Mr. Morris, Tynycoed 
Dayies, Mr. D. Mount Pleasant 
Dayies, Mr. D. J., Coed-y-paro 
Dayies, Mr. 0. M., Tanyrhiw 
Dayies, Mr. Morgan, Cefncwlyn 
Dayies, Mr. J. (Eos Ogwen) 12 
Dayies, Mr. W., Caẅ'Tgroes 
Dayies, Mr. Bobert, Henbarc 
Dayies, Mr. John, Óoetmor 
Dayies, Mr.J.B.2CourtBethesda 
Dayies, Mr. O. (Eob Llechid) 2 
Dayies, Mr. E., Dru^., Bethesda 
Dayies, Mr. J., Ysgol., Bodfeirig 
Dayies, — Richar$ Braichgwair 
Dayies, — Bobert, Freithwen 
Dayies, — Richard, Penrhiw 
Dayies, — Wüliam, Fronbant 
Dayies, — William, Tyntwr 
Dayies, — W. W., Brjmteg 
Dayies, — D., Caellwyngrydd 
Dayies, — G., Gameddwen 
Dayies, — Isaao, Penybryn 
Dayies, — T. W., Coedyparc 
Dayies, — Wüliam, Penybryn 
Dayies, — D. B., Caellwyngrydd 
Dayies, — WiUiam, Ehiwlas 
Dayies, — Robert, eto 
Dayies, — Dŵyid, Gterlan 
Dayies, — Hurfi, Water-street 
Dayies, — D. B., Clwt-y-maen 
Dayìes, — B., Caellwyngrydd 
Dayies, — G^rrffith, Coedyparo 
Dayies, — C, Caellwyngrydd 
Dayies, — Dayid D., eto ' 



Dayies, — W., Tai'rmynydd 
Dayies, — John, Bontuchaf 
Dayies, Miss C, Cameddi 
EUis, Parch. John, Shiloh 
EUis, Ysw., H. Meddyg, Bangor 
EUis, Mr. EUis H., Bangor 10 
EUis, — D., Butcher, Bethesda 
EUis, — Dayid, Blue BeU, eto 
EUis, — Owen, Talybont 
EUis, — John, Parc 
EUis, — John,rron 
EUis, — Dayid, Bryniau 
EUis, — B. H., Mvn. Uandegai 
Edwards, Ysw., B. Pen. -Hòsp. 
Edwards,Mr. J. Barber,Bethesda 
Edwards, — WiUiam, Gerlan 
Edwards, — Thomas, Betìiesda 
Edwards, — W., CaeUwyngnrdd 
Edwards, — ö. W., LlanUechid 
Edwards, — John, Bethesda 
Bdwards, — Ed. J., Jerusalem 
Edwards, — Wm. Cameddi 
Edwards, — Thomas, eto 
Edwards, — W., CaeÚwyngiydd 
Edwards, — Thos., Grey street 
Edwards, — W., Pantdreiuiog 
Edwards, — T., CaeUwyngiydd 
Edwards, — Hugh, Bethesda 
Eyans, — Robert, Bronydd 
Eyane, — J., Carrier, Bethesda 
Eyans, — Daniel, LlanUechid 
Eyans, — J.W.RedLion,Bangor 
Eyans, — R. Royal Oak,Rachub 
Eyans, — Thos., TJpper Bangor 
Eyans, — John, Bontuchaf 
Eyans, — WiUiam, Cameddi 
Byans, — Míwes Robert, eto 
Eyans, — M. LUdiartygwenyn 



yGoogle 



115 



Eyans, Mr. W. H. M. Llandegai 
Byans, — Owen, Gwemjdd 
Evan8, — R. W., Cameddi 
Evans, — Owen, Parc 
Evans, — Daniel, Penybr^na 
Eyans, — Rd., Caellwyngrydd 
Evans, — Pìerce J., lilanllechid 
Evans, — Wüliam, Cameddi 
Eyans, — John, Capel y Graig 
Evaiis, — John, Betheâda 
Evans, — John J., Water Street 
EvanB, — Owen, Ddolyparc 
Evans, — Griff., HenJÖumpilce 
Evans, — Grif&tìi, Bontnchaf 
Evans, — W., Gwaenygwiail 
Evans, — Richard, Genan 
Evaiis, — John, Tre'rgarth 
Evans, — Moses, G^rlan 
Evans, — Hugh, Water Street 
Evans, — David eto 

Evaiis, — J., Dnig., Bethesda 
Erancis, Ysw., J., Brynderwen 5 
Erancis, Mr. Edward, Pontwem 
Griffiths, Ysw., M., Cüfodan 
Griffiths, Mr. W., Clerk, Bryn 

Haf od y Wem Quarry 2 
Griffiths, — David, Gameddwen 
Griffiths, — Daviá, (ieu.) eto 
Griffiths, — William, Treflys 
Grìffiths, — John E., Bontuchaf 
Griffiths, — John, Tanybwlch 
Griffiths,— John M., Gerlan 
Griffiths, — Jacob, Bethesda 
Griffiths, — John, Hen Gapel 
GriffiÜis, — Griffith, Penybryn 
Griffiths, — Lewis, Tanyrhiw 
Griffiths, — John, Gerlan 
Griffiths,— H. R., Penisa'mant 
Griffiths, — John, Gors 
Griffiths, — Robert, Penisa'rallt 
Griffiths, — Griffith, eto 
(Jriffiths, — Wüliam, Tanyrhiw 
Griffiths, — John, Hen barc 
Griffiths, — Elias, Penybono 
Griffiths, — Henry, Bontuchaf 
Griffiths, -^John, Bryncul 
Griffiths, — John, Cameddi 
Griffiths, — William, Cilf odan 
Griffiths,— John, eto 2 

C^riffiths, — Thomas, Caegarw 
Glynne, — William, Bethesda 



Goodman, Mr. G. Druggist, eto 
Parch. T., CamÍEtiyon 3 

— O. H., Shüoh 10 
Dr. Hugh, Bethesda 
Mr. T. Jtel. OJícer^to 
— R., Ogwen Ter. eto 

— Thomas J., Cilfodan 

— Hugh, Tynt wr 

— Robert, Tanyf oel 

— Derfel, Pendmaa 2 

— W. Tailor, Bethesda 

— G., Caellwyngrydd 

— Hugh, Cameddi 

— Wimain, Waenwen 

— Owen, Coedyparc 4 

— Hugh, Bronydd 
— Joseph, OgwenTer. 
— W., Sportsman, Ban. 
— T., Man. House, eto 

— /ohn, Halfway 

— Hugh, Bethesiaa 

— /ohnWaterloo,eto 3 
— R., Caellwyngrydd 

— Michael, eto^ 

— /., Gwaenygwiail 

— Evan, eto. 

— Griffith, Gerlan 
— Henry, Henbarc 

— Robert, G^rlan 
— John, Gerlan 
— Robert, Penybryn 
— Hu^, Prondeg 

— W,Pfrwdgaled 

— W.. Caellwyngrydd 
— Wiíliam, Penybryn 
— Thomas, G^fnan 

— Hugh, Bontuchaf 
— William, Bryntirion 
— H. W., Braichmelyn 

— /ohn, Wem 

— M., Caellwyngrydd 

— Hugh, G^erlan 
— HughD., St. Ann's 

— Hugh, Caergo 

— «Tbseph, Tre^garth 

— O., Caellwyngrydd 
— Robert, Tynyftnáô. 

— /ohn, Cameddi 2 

— WiUiam, Sling 
. . Hugh W., Rachub 
, . /ohn, Sling 



yGoogle 



116 



Hoghes, Hr. Bd., Pontwem 
Hughes, . . Bobert, Hirdìr 
Hughes, . . Hugh, Gtëúi 
Hughes, . . Henry, Pant-y-lon 
Hn^hes, . . John, Cìlgeraint 
Hughes, . . D., Ceníaes Terrace 
Hnghes, . . William, Bhiwlas 
Hughes, . . Grìfith, Cameddi 
Hughes, . . Hugh, Craig yPandj 
Hughes, . . Humphrey, Èraich 
Hughes, . . Thomas, Cameddi 
Hughes, . . Bobert, Penybryn 
Humphrey . . Pirs, Talybont 
Humphrey . . •Tohn, Gterlim 
JTumphrey, . . /ohn, (ieu) eto 
JTumphrey, . . Bd., Penybryn 
JTumphrey, . . Owen, TÌe'rgarth 
JTumphrey, . . John, Gtefnan 
Jardie, Ysw., W. Y., Bangor 
James, Parch. G., Tabemad 
jenfcins, . . John, Glanogwen 
Jones, . . W., Bhosymedre 6 
" .. David,(ÍBlli 

« .. D., (Dewi Arfon), 

" . . W., Hanllyfni 3 

" ,. Sugh,Shiloh 

" . . Griff., Tre'rgarth 

" . . lohn, Cameddi 2 

« ..B. Llystyn, 

" . . I., Siloam, Bethesda 

" .. W., Dwyrain 

" .. Bobert, íethesda 

" .. Bichard, Jerusalem 

" .. J. O., Jerusalem 

" .. William B., eto 

" Ysw., S. U., Bangor 
** Mr. J., Inspector,Baiigor 
" . . W., Begistrar, eto 

" . . S., Castle Bank, eto 

" . . Owen, Erwfair, eto 

*« . . T., Port Penrhyn, 

" . . T., Org. Uandegai 3 

" ..E.B.y Gamionydd 6 

" . . G., Off. Ter., Bethesda 
" .. DavidD., Coedyparc 
*• . . Hugh, Cütreflys 
" . . Wilîiam, Caeclochydd 
" . . John W., Bethesda 
\ . . D. Ogwen, Coedparû 6 
" . . D. fÈos Mai), Bhiwlas 
. " . . WilJiam B. I^íiycoed 



/ones, Mr. David, Tanyfoel. 

" — Bt. -Oeo. Inn, Cameddi 

** — O. Brynhafod y wem 

** — Owen, Cameddi. 

** — Hugh, Chwarel Goch 2 

« — Wm., Caellwyngrydd. 

" — Bd., CaeChwarel,eto 

" — Zachariah, eto 

** — Joseph, Waenwen 

" — Zachanah,Pla8Pistîll 

" — B, (TreborPencraig) 

** — DaYÌd, Penybryn 

" — D. W.,Llanllechid 

** — Thomas, Braichmelyn 

" — G. Dilledydd., Bachub . 

** — Griffith, fíeu), eto 

" — Edward,B. S., Bachub 

" — John, Hen Dumpîke 

" —ÎH., aochydd Uandegai 

** — William,Bethe8da 

** — T., London House, eto 

" — Bd., Pork Shop, eto 

** — John, BookselIer, eto 6 

** — Bobert, Glamneirîg 

" — Thomas, Brynderwas 

" — Moses, Shop, Treflys 

** — H., Baker, Fenybryn. 

" — D., CilfodanStreet 

" — Evan, Dmed.,Bethesda 

" — B.,NewClothHaU, eto 

** — Owen, Shop, Brynteg 

** — Bt., Shop, Cálgeraánt 

** — MorrÌB, Bronydd 

" — David, BrvnllyB. 

** — John L., Ëraichmelyn 

" — Bichajd,Bachub 

*• —Ellis, Parc 2 

** . . D., Llîdîartygwenyn 
** . . William, Fronbant 
** . . Thomas, Pantdreiniog 
** . . Bobert, Cameddi 

** . . B. Caellwyngrydd 
** . . D., Mynydd Llandegaî 
** . . John, Tre'rgarth 
** . . Bobert, Cameddi 
*' . . Daniel, Gterlan. 
** . . Daniel, Maesgaradog 
** . . Pierce, Braich-Ty-du 
** . . John, Braîchmelyn. 
** . . Hugh, Caereroes 
" ..WilËam, CüfodÄn 



yGoogle 



117 



JbnesMr. John, Craig Pandy 
" . . Thomas, Cefncwlyn 
. . Hugh Bethesda 
. . Hugh, Bethesda 
, . John E., Tre'rgarth 
. . J. E. Bwlchyffordd 
. . Bichard, Voty 
. . T., Caellwyngrydd 
. . J. "W. CaeÛwyngrydd 
. . William, Craigpandy 
. . William, Twr 
. . Evan, Maesgaradog 
. . Owen, Tyntwr 
. . S., Mynydd Llandegai 
. . Grriffith, Pantdreiniog 
. . Dayid, Cilfodan 
. . William, Gwemydd 
. . Bichard, Tre'rgarth 
. . Hugh, Gerlan 
. . Owen, Craigpandy 
. . William T., öerlan 
. . Bobert, Cameddi 
. . William, Penyparc 
. . £yan, Penybryn 
. . D. D., LLanllechid 
. . Henry, Brynhyfryd 
. . Ismael, Maesgaradog 
. . Joseph D., Dolhelig 
. . Owen, Cilf odan Terrace 
. . Henry, Bontuchaf 
. . William, Llety 
. . William Bhiwlas 
. . Evan, Tre'rgarth 
. . John E., Tynyclawdd 
. . Bobert, Sling 
. . Bichard, Bhydygroes 
. . John, Chwarelgoch 
. . John, G«rlan 
. . Hu^i Tyddyn üchaf 
. . Bt-^enygraigBethesda 
. . J. James, Tanyffordd 
. . John B., Plas Jolly 
. . David, Tynymaes 
. . Henry, Cilf odan St. 
. . LewÌB T., Braichmelyn 
. . John T., Tre'rgarth' 
. . David, Tŷ Hen 
. . John, Penybr^na 
. . Evan, Tŷ Hên 
. . Evan, Tairmynydd 
. . John, Glanmeing 



JbnesMr. Bichard, Brynllys 
. . William, Caeherna 
. . William, Braichmelyn 
. . Thomas, Tre'rgarth 
. . William, Bachub 
. . Thomas, Pantdreiniog 
. . B. Castle Inn, Bethesda 
. . Benjamin, Tynyffridd 
. . Abraham, Tre'rgarth 
. . John, Bryntwrw 
. . Evan, Gwaenygwiail 
. . William, Glanmeirig 
. . 13. W., Glanygors 
. . W., Tan-yr-Hirdir 
. . Bichard, Penycaunant 
. . John, St. Ann's 
. . Thomas, Tynymaes 
. . WiHiaan T., eto 
. . David, Bocker 
. . Edward, I^eithwen 
'. . Samuel, Hirdir 
. . William, Bontuchaf 
. . Griffith, Bwlchyff ordd 
. . John, H» Tynymaes 
. . Bobert, Peny bryn 
. . William, Cilf odan St 
. . Bobert, Bhiwlas 
. . S., Caellwyngrydd 
. . Bichard, Geman 
. . William, Fairview 
. . John, Carf an 
. . Comelius, Gfôrlan 
. . Bichard, Winllan 
. . WiUiam, Chwarelgoch 
. . Hu^h, Cameddi 
. . Elhs, Glanygors 
. . Owen, Bhydygroes 
. . W. M. Braichmelyn 
. . WiUiam, Talysam 
. , Morris, Biynllys 
. . Bichard, Y Coed 
. . (Tbhn, Tanyrallt 
. . Thomas, Tŷ Gwyn 
. . John, Ẃnon Bach 
, . Griffith, Pant Caerhun 
. . Bichard, Abercaseg 
Miss Atiti^ Half way 
James, Mr. Bd., Braichmelyn 
James . . William, Gwemydd 
Jóhn, . . Thomas, Cae'rwem 
£nowles, . ./ohn T., Glan'rafoa 



yGoogle 



118 



Knowles, Mr. Thos, Freithwen 
Lewis, . . T., Mar. Place Ban. 2 
Lewis, . . /ohn, Tros y ffordd. 
Lewis, . . /ohn, Gwemydd 
Lewis, . . Lewis, Cameddi 
Lewis, . . David, Brynllys 
Lewis, . . Henry, Pentir 
Lewis, . . E. Tabemacl Terrace 
LewÌB, . . Ed., Pantyffrwdlas 
Llystýn, . . /. J"., Tairaiynydd 
Lloyd, . . W. T., Abercaseg 
LÌoyd, . . David, Brynllys 
Lloyd, . . ». W., E. Cilgeraînt 
Morgans, Parch.W.Llandegai 6 
Morgans, . . J., Glanogwen 2 
Morris, .. David, CaeAthraw 
Morris, Ysw., R., írynllwyd 2 
Morris, Mr. Owen, ^angor 
Morris, . . John, Gatehouse 
Morris, . . Hugh, Cilf odan 
Morris, . . Lloyd, Plashof a 
Morris, . , Thos., ^ethesda 
Morris, .. Jbhn, eto 
Morris, . . Rd., líwybrmain 
Morris, .. Robert, eto 
Morris, .. W., Glanrafon 
Morris, . . Thomas, G^rlan 
Morris, . . /ohn, Tanygarth 
Morris, . . R., Caellwyngrydd 
Morris, .. /ohn,YrŶnys 
Morris, . . W. W. ẁaichmelyn 
Morris, . . W., Felin Sen 
Morgan, . . E. Caellwyngrydd 
Morgan, .. Thos, Tre'rgarth 
Moses, .. Luke ^ryneglwys 
Moses, . . Rt. Rt. Camedai 
Moses, . . JETenry Robert eto 
Owens, Parch. Joìm Jffermon 
Owens, .. /ohn /erusalem 
Owens, . . W. Cameddi Road 
Owens, . . O. Siloam, i?ethes. 
Owens, Mr. J., Foundry,^angor 
Owens, . . T.^.Nat., Sch. eto 
Owens, . . E.,Nat.Sch.Rachub 
Pwens, .. Robert, Cilf odan 
Owens, . . B. Jíat. Sch. Glanog. 
Owens, . . Rd. ^rynteg 
Owens, . . W. CaeUwyngrydd 
Owens, . . W. 18, South eto 
Owens, . . Owen, J5ontuchaf 
Owens, , , Daniel, Caergroes 



Owens, Mr. R. P., Tyiaawr 
Owens, . . X, ŵthosda 
Owens, .. O. W.,' Pénýbiyn. 
Owens, .. Wm.,\öodleirig 
Owens, . . Oweh, Freithwen 
Owens, . . Williani, eto 
Owens, . . G. j^aichtalog 
Owens, .. Wüliametó 
Owens, . . WiHiam, Gbrlan 
Owens, . . O., Caeaugleision 
Owens, . . W., Trosywaen 3 
Owens, . . GtTiS., Owemydd 
Owens, . . JjT., iSroCTwaen 
Owens, . . Owen, Moelyd / 
Owens, . . /ohn, Cameddí 
Owens, . . Owen, Tanyrhiw 
Owens, . . Owen, j^raichtaLog 
Owens, . . Owen, Fronbont 
Owens, . . jRichd., Tre'rgarth 
Owens, . . Owen, eto 
Owens, . . /., j£rendurnpike 
Owens, . . Äobert, Cameddî 
Owens. . . Owen, Coed 
Owens, . . 7n. T., ^ontuchaf 
Owens, . . /ohn, Pentir 
01iver .. JS , Caellwyngrydd 
Parry, Parch. D., Llanllechid 
Parry, Ysw,, Thos. T. íodifyr, 

^angor 6 " 

Parry, Mr. Tho. S. ^angor 
Parry, . . W. W. Llanymddyfri 6 
Parry, . . • Äobert Cameddi 
Parry, . . «Tbhn eto 

Parry, . . Ellis eto 

Parry, . . ^enry eto 
Parry, Miss Mary eto 2 
Parry, ..Elizabeth eto 
Parry, .. Ann, eto 
Parry, Mr. Rt. J., Penybiyn 
Parry, . . R. W., Cilfodato. 
Parry, . . John, Water Street 
Parry, . . Hugh, Pant Hwfa 
Parry, . . D. Meddyg, ^ethesda 
Parry, . . William, Oilfodan 
Parry, . . Thomas, Gerlan 
Parry, . . Rd., Caellwyngrydd 
Parry, . . Jóim /ohn, G^OTÍan 
Parry, . . John, Jerusalem 
Parry, . , /ohn, BrjTicul 
Parry, . . Edward, ^ryncul 
Parry, .. Hugh,Oaellwyngrydd 



yGoogle 



119 



Parry, Mr. J., Myn., Llandegai 
Parry, — Wiíliain, Betliesda 
Parry, — Daniel, St. Atìtì's 
Parry, — H. G., Penisa'mant 
Parry, — . Owen, Tanybwlch 
Parry, — Grif ., Llidiarygwenyn 
Parry, — Evan E., Penybryn 
Parry, — Thomas, Rocfcer 
Parry, — Eichard, Gwemydd 
Parry, — David, Coedyparc 
Parry, — Eobert, Tanyffordd 
Parry, — Henry, Chwarelgoch 
Parry, — Moses,Caellwyngrydd 
Parry, — Hugh, Eedw, eto 
Parry, — Richard, Penybryn 
Parry, — David,Caellwyngrydd 
Parry, — Wm., Coetmor Arms 
Parry, — John, Tỳ Hen 
Parry, — Robert, Sling 
Parry, — David, Gerlan 
Parry, — Evan, Frondeg 
Parry, — William, Brynllys 
Parry, — Richard, Bangor 
Pritchard, Ysw. W., Tanycoed 2 
Pritchard,Mr.J.,ArwerthwT eto 
Pritchard, — W.H.,Bethesda 12 
Pritchard, — H., Tynycoed 2 
Pritchard, — J., Gaerwenydd 6 
Pritchard, — R.., /. Camcddi 
Pritchard, — W. W., Caellwyn. 
Pritchard, — Griffith, eto 
Pritchard, — William,Ciltwllan 
Pritchard, — W., Hendurapike 
Pritchard, — David, Hafod-Tŷ 
Pritchard, — Robert, Ciltwllan 
Pritchard, — R. R.,MyTi., Llan. 
Pritchard, — W.O,,Braichmelyn 
Pritchard, — Thomas, eto 
Pritchard, — iîichard, eto 
Pritchard, — iächard, eto 
Pritchard, — R., Hendnrapífce 
Pritchard, — T., Braich-tỳ-du 
Pritchard, — Richard, Topycae 
Pritchard, — Robert, Tany bryn 
Pritchard, — David,Bryiihyfryd 
Pritchard, — Thomas, Talybont 
Pritchard, — John, Foty 
Pritchard, — /ohn, Tanyrhirdir 
Pritchard, — T.,Caellwyngrydd 
Pritchard, . . Thomas, eto 
Pritohard, — J. P., Dolhelig 
I 



Pritchard, Mr. Wm., Craiglwyd 
Pritchard, — Robert, Pehybryn 
Pritchard, — R.,Brynhafodwem 
Pritchard, — H., Òraig y Pandy 
Pritchard, — R. H., Caraeddi 
Pritchard, — Robert, Bryniau 
Pritchard, — John, Tai-Duon 
Pritchard, — Richard, Tanyf oel 
Pritchard, — J. G.,Braichmelyn 
Pritchard, — Morris, Sling 
Pritchard, — Henry, Gefnan 
Pritchard, — Rt. H., Penybryn 
Priestley, Parch. R. E., M.A. 
Price, Parch. /., M.A., Bangor 
Price, Mr. WiUiam, Caraeddi 
Price, — Wilüam, (ieu.), eto 
Price, — Robert," Tanyf oel 
Price, — Robert, (ieu.,) eto 
Price, — David, Braichmelyn 
Price, — John, Talybont 
Price, — William, Gerlan 4 
Prees, — G. W., TJpperBangor2 
Prees, — R. G., Camgymro 2 
Pierce, — Henry, Pantdreiniog 
Pierce, — T., Caellwyngrydd 
Pierce, — Owen, Talybont 
Pierce, — Owen, Penycaunant 
Patricfc, — R., N. S., Tyntwr 
Peter, — Hugh, Tairaiynydd 
Prydderch, — T., Cefngrisiau 
Powell, — Pirs, Braich-Ty-Du 
Phillip, — Owen, Bethesda 
Roberts, Parch. D., Mostyn 4 
Roberts, — Robert, Caraeddi 
Roberts, — W., Abergele 2 
Roberts, — Thomas, Jerasalem 
Roberts,Ysw., H.A.,Brynmeirig 
Roberts, Mr.E. ShopCaraeddil2 
Roberts, — Benjamin, eto 2 
Roberts, — R.Orga^ddBangor 
Roberts, — Mesach,Druggisteto 
Roberts, — John, Bangor 2 
Roberts, — R.,Cross Key's,eto4 
Roberts, — R., Postmaster eto 
Roberts, — J., TTpper Bangor6 
Roberts, — Grifath, Penybryn 
Roberts, — David, (Alawydd) 
Roberts, — Evan, Pant Hwf a 
Äoberts, — Robert, Tanygarth 
jRoberts, — WiUiam W., Wem 
i?oberts, — J.J.,Caellwyngrydd 



yGoogle 



120 



BobertSyMr.Rt., Caellwyngrydd 

•* — Wm., Ghiraenygwiail 

" — Tievi, Uanllechid 

" — H., Braichmelyn 

« _ Wm. Bd., eto' 

" — Joseph, Penybryn 

" — John, Uhwarelgoch 

" — Robert, Bryntirion 

" — Huph, HircUr 

" — T., fttar,Bethe8dal2 

" — John H., Tanyfoel 

" — Owen Hjrwel, eto 

" — W. , Tailor,Bethe8da 

" — William, (ieu). eto 

" — T. J., Llandegai 

" — G., Tailor, Bethesda 

" — John, Cameddi 

« — . Wüliam, Corbri 

" — J., Caellwyngrydd 

" — Robert, Penybryn 

" — William, Coedyi>arc 

« — William W., eto 

" — Rt. W., Brynllwydd 

" — David, Felmhen 

" — T., Caellwyngiydd 

" — Daniel, Cilfodan 

" ■— William, G^erlan 

" — Robert, eto 

" — W., GrisiauCochion 

" — William, Cilf odan 

" — Mo8es,Llwynhandir 

" — Hugh, Tynymaes 

" — Rt., CaeÛwyngrydd 

" — Griffith, PenygToes 

" — Samuel, Brynteg 

" — George, Bryntirion 

" — Richard, Penybryn 

" — Robt., Braichmelyn 

" — Robert, Rhiwlas 

" — T., Myn. Llandegai 

" — Robert H., Gefnan 

" — John, Tanybwlch 

" — W., Penarbronydd 

" — John, Tanyrallt 

" — Hugh O., Penybryn 

" — Jolm W., Bethesda 

" — J., Myn. Llandegai 

" — W., Caellwyngrydd 

" — John, Fedw, eto 

" — D., Shop, Cameddi 

** — R. W., Caergroes 



Bobertç, Mr. H., Pantdreiniog 

— Robert, Tynylon 

— Robert, Glasmfryii 

— Robt., Gameddwen 

— Morris, Rhydygroa 

— R. W., Bontttchaf 

— John, Fenybryn 

— Heniy, Amana 

— D., CaeHwyngrydd 

— H., Caerberllan 

— Hugh, Llanfair 

— Jolm, Gwemydd 

— D. Caellwyngrydd 

— Hugh, Braich 

— H., Cefnfaes Teraoe 

— H., Tre'rgarth 

— John, Coŵ Hywel 
" — W., PenybontuchÄf 

Richards, — Samuel, TJ. Bangor 
Richárds, — R., R^;)ortereto 
Rogers, — W. T., Beaumaris 2 
Rowlands,Parch.D.M. A. Bangor 
" Mr. G.,ABaphBethesda 
" — John, Nant-y-Ty 
" — Thomas, eto 
" — Robert, eto 
" — John, Penybryii 
" — Hugh, Betliesda 
" — Edward, Gof eto 
" . . John, eto 
" . . W., Tanygadlaa 
" . . John, eto 
" .. John Gwaenygwiaü 
" . . Evan, Tynymaes 
" . . WiUiam, Pentip 
Stephens, Parch.E.,Tanyinarîan 
Salt, Mr., Joseph, Bethesda 6 
Sheppard, .. J.H.DouglaaArms 
Samuel, . . William, Waenwen 
Samuel, . . W., Caellwyngrydd 
ThomaSjParch. D. W. St. Aom's 
Tìiomas, . . Moses, Llanru.g 10 
Thomas, Ysw., J., MinfPbrad. 6 
Thomas, Mr. O., Port Penrliyn 
Thomas, . . W., Abercegin. 6 
Thomas, . . J. G., Bangor 
Thomas, . . E. W. Or., St. Ajon'a 
Thomas, . . John, Penygroes 6 
Thomas, . . G., Braiclmaelyii 6 
Thomas, . . D , W., Bethesaa 6 
Thomas, Ysw., Joseph, Ir — ^pool 



yGoogle 



121 



Thomas, Mr. W., Penybryn 
Thomas, . . Jeremiah, eto 
Thomas, .. John,'Tynyclwt 
Thomas, . . Evan J., eto 
Thomas, . . Benjamin, eto 
Thomas, . . Hugh, Llanllechid 
Thomas, . . Bowl^d, eto 
Thomas, .. Owen,Gof,Cameddi 
Thomas, . . Bees, Bethesda 
Thomas, . . Jeremiah W., eto 
Thomas, . . Thomas, Wem 
Thomas, . . Enoch, eto 
Thomas, . . John, Gatehouse 
Thomas, . . Richard, Cilf odan 
Thomas, .. R.D.,BankBangor3 
Thomas, . . Griffith, Talysam 
Thomas, . . John W., Coedyparc 
Thomas, . . John, Tyddyn JDu 
Thomas, . . Wm., Tanybraich 
Thomas, . . W., Shop, Taiybont 
Thomas, ..W.,Cery^llwydion 
Thomas, . . J.LlangristiôlusMôn 
Thomaa,MissM. N.S. D-gyfylehi 
Thomas, Mr. W., Pantygwair 
Thomas, . . John, Tanyf oel 
Thomas, . . W., Caellwyngrydd 
Thomas, . . W.E.CerygÛwydion 
Thonias, . . Evan, Bontuchaf 
Thomas, . . John, Braichmelyn 
Thomas, — John, Water Street 
Thomas, . . /ohn, G«rlan 
Thomas, . . Wm., Braichmelyn 
Thomas, . . WiUiam, Hall 
Thomas, . . Robert., Tynymaes 
Thomas, . . John, Rhiwlas 
Thomas, . . Robert, eto 
Thomas, . . D. {Bmrdd) Glasinf ryn 
Thomas, . . Robt. R„ Bontuchaf 
Thomas, . . Evan, Pantygwair 
Thomas, . . William, Coedyparc 
Thomas, . . R., Tanýr Hirdir 
Thomas, . . Owcn, Ẃe'rgath 
Thomas, . . Rees, Rachub 
Thomas, . . Wm., Braichtalog 
Thomas, . . H., Tanydderwen 
Thomas, . . Owen, Tmylon 
Thomas, . . J21chard,*Gweraydd 
Thomas, . . Jeremiah, G^rlan 
Thomas, . . Thomas, Yr fía.ll 
Thüînas, . . Wm., Tynyclwt 
Thomas, . . /ohn, Cameddi 



Thomas, Mr. H., Chwarelgoch 
Thomas, .. Wm., Llwynhandir 
Thomas, . . Evan, Penybryn 
Thomas, . . /ohn, Nant y Tý 
Thomas, , . Robt., Pantygwaip 
Thomas, .. Daniel J., Tynyclwt 
Thomas, . . /ohn, Pantygwair 
Thomas, . . Hugh, Perthi 
Thomas, . . Owen, Tre'rgarth 
Thomas, . . W. J.Llidiartygwen. 
Thomas, . . William, Penybryn 
Thomas, . . Thomas /., eto 
Thomas, . . Thomas,Derwendeg 
Thomas, .. W.,TynyclwtEben. 
Taylor, .. /.,GasworkBethesda 
Williams, Parch. Morris, Shiloh 
Williams, — Thomas, Amana 
Williams, — Thos., Cilfodan 6 
Williams, — Hugh, Tabemacl 2 
Wilhams, -— W., Siloam, Beth. 
Williams, Ysw., R., Goruchwyl- 
iwr Rhiwbryf dir, Ff estiniog 20 
Williams,Mr.W.,Bal.Hoteletol2 
Williams,— O. (O. Glyndwr)etol3 
Williams,— W., St. Paul'sBang. 
Williams, — R., Ship Inn eto 4 
Williams, . . J., Egles Inn eto 6 
WiUiams, . . Peter, ErwFaireto 
Williams, . . J., Bangor Cathedral 
Williams, . . M., Sfcerries Inn eto 
Williams,..G. M., eto eto eto 
WiUiams^Mrs.Susannah, Bangor 
WiUiams, Mr. John, Tanycoed ö 
WiUiams, . . W., Penybryn 2 
WiUiams, Ysw., J., {ûorfotiiawg 
ArfoH)f Liverpool 4 

Williams, . . Mr. D., Dinorwig 2 
Williams, . . W., Slate M. Cot. 
Wiiliams, . . Benjamin, eto 
Williams, . . E. Shop Cameddi2 
Williams, . . John, 'IVntwr 
WiUiams, . . Owen, Tyntwr 
Williams, . . J. W., Pantdreiniog 
Williams,..J., (Heilyn), Fedw 
WiUiams, . . W.BwU LlanUechid 
Wilüams, . . Jno. Red Lion eto 3 
Williams, . . John, (ieu.) eto 
Williams,..Rd., Caeliwýngrydd 
WiUiams, . .E.Ph.(ieu).Beŵe8da 
Williams, . . T., WeUington eto 
Wüliams, . . W.P., Og. Brew. eto 



yGoogle 



122 



■Wilüams, Mr. J. P., eto eto eto 
■WiUiams, . . Jamcs, Grocer eto 
WiUiams, . . John, Butcher eto 
Williams, Mr. John, Hirdir 
Williams, . . John, Hirdir 
Williams, . . Thos., Llanllechiá 
WiUiams, . . E. Llanllechid 
Williams, . . W. E., Coedyparc 
Williams, .. .jPenrhynHosp. 
Williams, . . David, Twrtai 
Williams,..J. CarriorPenybr^m 
WiUiams,. .W. J., Ty Cefn 
WiUiams, . . Wm., (Eos Derwas) 
William3,..W., Caellwyngrydd 
Williams,. .W., Caellwyngrydd 
Williams, . . David, eto 
WiUiams, . . Owen, eto 
Williams, . . Robert, eto 
Williams, Miss Cath. Cameddi 
Williams, Mr. William, Gerlan 
Williams, . . W. Myn. Llandegai 
WiUiams, .. O., öefnybryniau 
Williams, .. E.obort,Penygroes 
Williams, . . W. W., Brynlîwyd 
Williams, . . W.W.M.Llandegai 
Williams, . . Jbhn, Braichtalog 
Williams, . . Wm., 0. Tyntwr 
Williams, . . Äobert, Penybr^m 
Williams, . . T. Enoch eto 
Williams, . . W., Gk>f, Penygraig 
Williams, . . Hugh,- Tanyf oel 
WiUiams, . . Owen, Llanllechid 
WiUiams, . . iîichd., Graiglwyd 
WiUiams, . . iîobt. W. Cameddi 
Wüliams, . .Henry, Nantygraen 
Williams, . . Wm., Penjrífridd 
Williams, . . Owen, JShiwlas 
WilUams, . . Jbhn, Capel Cwta 
Wüliams, . . /ohn, Braichmelyn 
Williams, . . WiUiam, Bethesda 
WilUams, . . i^obert, Penybryn 
Williams, . .David, Ffynonbach 
Wüliams, . . Benjŵmin, eto 
WiUiams, . . Owen, PenyfEridd 
WiUiams, . . c/bhn, Gerlan 
WiUiams,. .H.,CryddCameddi 2 
WiUiams, . . David, Frondeg 
WiUiams, . ,12. M., BraichmelyTi 
WiUliams, . .iîobt. Llwynhandir 
WiUiams, ..Owen, Nantygraen 
Williams, . . David, eto 



WüliamSjMr.Wm., Llwybrmaâii 
WiUiams, . . i?obt. Coedyparc 
WiUiams, . . Owen, Tyiiymaes 
WiUiams,..W /., Braichmelyn 
WiUiams, . . W.W., Tanybwlch 
WiUiams, . . J., Tanyr líirdir 
WiUiams, . . Edwara, Henbarc 
WiUiams, . .David, Pantdreiniog 
Wüliams, . .i?obt. Careg y Gkith 
Williams, . . W.Llidiartygwenyn 
WilUams, . .Hugh, O., Bethesoa 
Williams, . . George, Mynydd 
WüUams, . . WiUiam, Bodfeirig 
Wüliams, . . W. (Gwü™Llechid) 
WiUiams, . .Thomas, JPenyraUt 
WüUams,. .David, Yr Allt 
WiUiams, . . Owen,Waen,Pentír 
WiUiams,../ohn, Pe^ybryn 
WiUiams, . . Hugh, eto 
WiUiams, . .Äichard Hugh, eto 
WiUiams, . .iîowland, Gerlan 
WüUams,. .i2ichd. Cefnbraich 
WUUams, . .Thos., T., Cameddi 
WiUiams, . . William, Penybryn 
WüUam8,..G. T., Llwybrmain 
WiUiams,, ./on. D., Cefngrisiau 
Wüliams, . .Owen, Tanylon 
WiUiams, . ./ohn Grisiaucochion 
Wüliams, . . David, G. Coedyparc 
WiUiams,. .Michael,CaerberIlaii 
WiUiams,../ohn, Caergroes 
WiUiams, . . jRichard, Twr 
WîUiams,. .Hugh, Tre'rgarth 
WiUiams, . . W. , CaeUwyngrydd 
WiUiams, . . Griffith, Glanygors 
WiUiams,. .Thos., Parc y moch 
Williams,. .Henrj', Bethesda 
Williams, . .Hugh,i2.,Tre*rgartli 
WüUams, . . Owen, Penybryn 
Wüliams, . . Bdbt, LlanUechid 
WiUiams, . . Hugh, Pontywem 
WUUams, . .i2t., Caellwyngrydd 
WiUiams, . . ÄowlandTrosyraf on 
WilUams, . . iî.Bryi^af odywem 
Wüliams,. ./., LUdiartygwenyn 
WiUiiams,, . . It. Llwynpenddu 
WiUiams, . .Morris, Penybiyn 
WüUams, . . Wm., Biyntinon 
WilUams, . . Morris, Crymlyn 
WüUams, . . Thomas, Bethesda» 
" . . William, Bowles 



yGoogle 



128 



Williams, 
Wüliams, 
Williams, 
Williams, 
Williams, 
Williams, 
Williams, 
WiUiams, 
Williams, 



Mr.Rt.0., Gwemydd 
. . Owen, Talybont 
. . W.,Caellwyngrydd 
. . David M., Gíeman 
. . Morrís, eto 
. . Owen, Tanybwlch 
. . Wm. M., Gefnan 
. . Thomas, Bethesda 
. . H., Penrhiw Villa 



Williams,Mr. /ohn,Pontywem 
WiUiams,.. Thomas, Hengapel 
WiUiams, Mr. Ebenezer, (Serlan 
Williams, . . Thomas, Bethesda» 
Williams, . . JRt.y Ynys-Cheums 
WilUams, . . Jîobert, Bryntirion 
Williams, . . Llywelyn,Bethesda 
Williams, . . O. W.Pantreiniog 
WÎUiams, . .Ä.Iilidiartygwenyn 



yGoogle 



J. U. JOISrmB, ▲SGRAITTDP, BAITMB. 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



